
QURANI TAKATIFU 


Swahili Quran Translation 


by 

Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsy 
(Former Chief Kadhi of 
Zanzibar & Kenya) 



JUZUU 21/22 


AL-AHZAB ( 3 . 1 ) 


UTLU MAA 


29. Na kama mnamtaka Mwenyezi Mungu na 
Mtume Wake na nyumba ya akhera, basi Mwenyezi 
Mungu Amewaandalia wafanyao mema hayo, 
miongoni mwenu, malipo makubwa. 

30 Enyi wake wa Mtume! Atakayefanya maovu 
dhahiri miongoni mwenu, atazidishiwa adhabu mara 
mbili; na haya ni sahali kwa Mwenyezi Mungu. 


31. Na miongom mwenu atakayemtii Mwenyezi 
Mungu na Mtume Wake, na kutenda mema, 
Tutampa malipo yake mara mbili, na kumwandalia 
riziki yenye hishima. 

32. Enyi wake wa Mtume, nyinyi si kama 
yoyote tu katika wanawake wengine. (Nyinyi wakeze 
Mtume). Kama mnataka (kufanya jambo la) kumcha 
Mwenyezi Mungu, basi msiiegeze sauti (zenu 
mnaposema na wanaume) iii asitamani mtu mwenye 
ugonjwa moyoni mwake (kufanya mabaya na nyiye) 
na semeni maneno mazuri: 

33. Na kaeni majumbani mwenu, wala 
msionyeshe mapambo yenu kama walivyokuwa 
wakionyesha mapambo yao wanawake wa zama za 
Ujahili (Ujinga, ukafiri) na simamisheni Sala na toeni 
Zaka, na Mtiini Mwenyezi Mungu na Mtume Wake. 
Mwenyezi Mungu Anataka kukuondoleeni uchafu, 
enyi watu wa nyumba (ya Mtume), na (anataka) 
kukutakaseni kabisa kabisa. 


jloJl J 4j>ij i <U)l $«? 

'A 

©ij* — ) 

•4 0? »• 




30. Mambo yanatengenea kwa wakubwa na yakaharibika kwa wakubwa. Wao ndio wanaofuatwa mwendo 
wao, ukiwa mwema au mbaya. Basi ndio wanaambiwa hapa wakeze Mtume — mabibi wa kuigwa — kuwa 
wakenda mwendo mbaya watalipwa kwa ukali zaidi kuliko wabaya wengine. Na wakenda mwendo mzuri 
watalipwa vizuri zaidi kuliko wema wengineo wote. Kila jambo linalipwa kwa kadiri ya aihari yake. 

31. Wakubwa kila siku ndio shabaha za wadogo katika kuwafuata. Wanalolifanya wakubwa ndilo linaloigwa; 
likiwa jema, likiwa baya, kwa kuwa watu wanaona kuwa hayo yanayofanywa na wakubwa ndio utamaduni, 
(ustarabu). Basi wanaiga; wajionyeshe kuwa na wao ni watamaduni waliotimu wasio na nukusani. 

Ndio maana hao wakubwa wakajaziwa jaza kubwa kabisa za kheri wanapokwenda mwendo mzuri, kwani kwa 
njia hiyo wanaongoa chungu ya watu; na wakapewa ikabu kubwa zaidi wanapojipotoa kwani wengi wanawapotoa. 

32. Ukubwa aliokupa Mwenyezi Mungu una zaka zake. Na moja katika zaka hizo ni kwenda mwendo mzuri, 
ikiwa si hivyo basi ikabu itakuwa kubwa. Na wanawake pambo lao kubwa kabisa ni kutua na kuchunga wao 
muruwa, wasiwe n? chembe ya dowa wala towa. Na anayemuharibu mwanamke ni mwanamume. Shctani wa 
Binadamu ni Binadamu mwenziwe. Na mwanzo wa sababu ya kufanya maasi ya mwanamume na mwanamke ima 
kuonanana wakapendana au kusikia sauti wakaashikiana. 

Ndio maana wanaambiwa wanawake hapa kuwa ikitokea dharura ya mwanamke kusemezana na mwanamume 
akaze sauti yake, asijesimeze kwa madaha; asije akavutika huyo mwenziwe kutaka kufanya mabaya naye. Na 
walivyoambiwa haya wakeze Mtume ndivo wanaambiwa wanawake wengjne wote. 

33. Basi kama walivyokatazwa katika ile Aya ya pili kuzisikilizisha sauti zao ndivyo katika Aya hii 
wanavyokatazwa kuonyesha (a) Miili yao, (b) Mapambo yao. 

Wanaambiwa wakae majumbani mwao, wasitoke ovyo ovyo. Watoke kwa dharura na haja tu. Ikiwa si hivyo 
basi wajikalie majumbani mwao wachunge muruwa wao. 


526 



JUZUU 22 


AL-AHZAB (33) 


WAMAN Y'ACiNU'T 


34. Na watajieni (watu) yasomwayo majumbani 
mwenu katika Aya za Mwenyezi Mungu na (maneno 
ya) hikima (ya Mtume), kwa hakika Mwenyezi 
Mungu ni Mjuzi wa mambo ya siri na Mjuzi wa 
mambo ya dhahiri. 

35. Bila shaka wanaume wenye kufuata vizuri 
nguzo za Uislamu, na wanawake wanaozifuata vizuri 
nguzo za Uislamu, na wanaume wanaoamini vizuri 
nguzo za Imani, na wanawake wanaoamini vizuri 
nguzo za Imani, na wanaume wanaotii, na 
wanawake wanaotii, na wanaume wasemao kweli, na 
wanawake wasemao kweli, na wanaume 
wanaosubiri, na wanawake wanaosubiri, na 
wanaume wanaonyenyekea na wanawake 
wanaonyenyekea, na wanaume wanaotoa (Zaka na) 
sadaka, na wanawake wanaotoa (Zaka na) sadaka, na 
wanaume wanaofunga, na wanawake wanaofunga, 
na wanaume wanaojihifadhi tupu zao, na wanawake 
wanacjihifadhi, na wanaume wanaomtaja Mungu 
kwa wingi, na wanawake wanaomtaja Mwenyezi 
Mungu (kwa wingi) Mwenyezi Mungu amewaandalia 
msamaha na ujira mkubwa. 

36. Haiwi kwa mwanamume aliyeamini wala 
kwa mwanamke aliyeamini, Mwenyezi Mungu na 
Mtume Wake wanapokata shauri, wawe na hiari 
katika shauri lao. Na mwenye kumuasi Mwenyezi 
Mungu na Mtume Wake, hakika amepotea upotofu 
(upotevu) ulio wazi (kabisa). 



SS jigd J<3 \k U» 


Na ikitokea kutoka basi wasidhihirishe viwiliwili vyao wala vyombo vyao kama yalivyotajwa haya katika Aya hii 
na Aya ya 59 ya Sura hii na Aya ya 31 ya Suratun S 'ur. 

Kila kiungo kiiicho juu ya mwili wa mwanamke — na kila kilicho juu ya kiungo hicho, hata nywele — lazima 
kiftnikwe kwa nguo, ila uso tu na vitanga (viganja) vya mikono. Na baadhi ya ulamaa wamesema “na nyayo.” Na 
huo uso unaopewa ruhusa kuwa wazi, sharti usiwe umepambwa kwa kurembwa podari wala rangi za midomo wala 
za mashavu wala mapambo mengine na maremborembo mengine. Na hivyo vitanga vya mikono ndivyo vivyo 
hivyo. 

Bali hata kusikilizana sauti ya vyombo alivyovaa isisikilizane, kama mabangili yake na mikufu yake na herini 
zake na mengineo yake; kama ilivyo katika Aya ya 31 ya Suratun Nur. 

Basi seuze kusikiiizana harufu ya manakato yake, licha kuonekana manukato hayo, kama wale wanaoonyesha 
mashada ya maasumini yao. Hao laana kubwa juu yao na juu ya waume zao na kamaa zao wengine wenye tasarufu 
juu yao. 

Na anayejiwacha kubahashika atabahashiwa, asiwe na wa kumtetea wala kumlilia. Ugonjwa wa kujitakia 
hauambiwi pole. 

Na kuambiwa wake zake Mtume ndio kuambiwa wanawake wote. 

34. Na hapa wanahimizwa wanaojua wawafundishe wasiojua, wanaowajua na wasiowajua. Hakuna kazi bora 
zaidi kuliko kazi ya kuwafunza wasiojua na kuwazindua wasiotambua. Na hao wakeze Mtume wamezidiana daraja 
zao kwa wingi wa ile jitihadi ya kufundisha ilimu waliyoichukua. Mwenye daraja kubwa zaidi katika wake zake 
Mtume katika kazi ya kufundisha — isipokuwa Bibi Khadija na Bibi Zaynab bint Jahsh — ni Bibi Aysha, ktsha 
Bibi Ummu Salama, khalafu Bibi Hafsa, tena Bibi Safiyya, na kama hivi. 

Basi naajitahidi kila mmoja awe mfanye kheri na mfundishaji kheri. 

36. Sababu ya kuteremka Aya hii ni kukataa Bibi Zaynab bint Jahsh kuolewa na Bwana Zaid bin Haritha. 
Huyu alikuwa huru wa Mtume, na Bibi Zaynab ni mtoto wa shangazi lake Mtume — Bibi Umaytna. Basi yeye na 


527 


JUZUU 22 


AL-AHZAB (33) 


WAMAN YAQNUT 


37 Na (Wakumbushe) ulipomwambia yule 
ambaye Mwenyezi Mungu amemneemesha (kwa 
kumuafikia Uislamu) na wewe ukamneemesha (kwa 
kumpa uungwana. Naye ni Bwana Zaid bin Haritha 
ulipomwambia): “Shikamana na mkeo na umche 
Mwenyezi Mungu (usimuache)” na ukaficha katika 
nafsi yako aliyotaka Mwenyezi Mungu kuyatoa 
(Nayo ni kuwa Mwenyezi Mungu amekuamrisha 
umuoe wewe huyo mkewe atakapomuacha ili 
iondoke ile itikadi iliyokuwa ikiitakidiwa ya kuwa 
mtoto wa kulea ni kama mtoto wa kumzaa), na 
ukawachelea watu, hali Mwenyezi Mungu ndiye 
Mwenye haki zaidi ya kumchelea. Basi alipokwisha 
Zaidi haja yake na mwanamke huyo, Tulikuoza 
wewe ili isiwe taabu kwa Waislamu kuwaoa wale wa 
watoto wao wa kupanga wanapokuwa hawana haja 
nao. Na amri ya Mwenyezi Mungu ni yenye 
kutekelezwa. 

38. Hapana lawama kwa Mtume katika 
(kufanya) yale ambayo Mwenyezi Mungu 
Amembainishia (hukumu yake): ndiyo kawaida ya 
Mwenyezi Mungu kwa wote waliopita zamani; na 
amri ya Mwenyezi Mungu ni mpango uliopangwa 
vizuri 

39. Wale (Mitume waliopita kabla yako) 
waliokuwa wakifikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu 
na kumuogopa wala hawamuogopi yo yote 
isipokuwa Mwenyezi Mungu; na Mwenyezi Mungu 
ndiye Atoshaye kuhisabu. 

40. Muhammad si baba wa yoyote kati'.a 
wanaume wenu, bali yeye ni Mtume wa Mungu na 
Mwisho wa Mitume, Na Mwenyezi Mungu ni Mjuzi 
wa kila kitu. 





i5j. 


| i'jjlLS «> 2 ' 

•£ ’t * '' ■» '•> 

_ j \fy * «ilf *• f* 'w . A* ^ * 


I 


ndugu zake, wanaumc na wanawake, walipinga jambo hili, wakaona ni kuvunjwa hishima yake kuolewa na huru 
wa ndugu yake. Lakini Uislamu hautazami mali wala nasabu, unamtazama yute mtu mwenyewe ulivyo 
mwendowake mwema na sifa zake nzuri na amali zake zenye nafuu. Hii ndio mizani. Basi Mtume ahmpima 
mtumwa wake huyu na dada yakc huyo-, akawaona ni kufuu wa kuoana. Basi akasahmu amri akaolewa na huyo 
mturnwa; na hao ndugu zake wakasalimu amri wakatoa idhini. Basi huu ndio mwendo. 

37. Katika kuamrisha jambo na kukataza intaka uwe wewe mwenyewe ndiye wa mbele kufuata, ikiwa si hivyo 
haitakuwa na nguvu amri hiyo wala katazo hilo. Na hapa ilikuwa kutolesha ruhusa kumuoa mwanamke aiiyepaia 
kuolewa na mtoto wa kulca. Na hapo zamani wakiona ni jambo la haramu kabisa, bast akaambiwa Mtume alifanve 
yeye mwenvewe kwanza. 

39. Mwenyezi Mungu katuhimiza katika Qurani yote nzima kuwa tufuate mwendo wa watu wema. Na wa 
mbelc ni Mitume. Basi mmoja katika mwendo wao hi huu wa Kutojali kubainisha haki, hata akikasirtka nant na 
akavimbisha mashavu vipi. 

40. Khaiaman h'ahiyym maana yake Mwisho wa Mitume, ktnyume cha maneno ya uwongo ya 
Waahmadiyya, ‘Makadiani) waliojidai “Muhuri wa Manabit”! Na wakataja majina ya chungu ya wanavyuoni na 
vitabu vyao na KUSINGIZIA kuwa humo wamefasiri kama hivyo walivyofasiri wao St kweli. Ni 
KUDANGANYA tu huko. Hakuna tafsiri hiyo. 

Tunasikittka na tunahuzunishwa na mwendo wanaokwenda wenye madhehebu ya Makadiyani. VTanaiitahidi 
kuwatihsha watu shaka iuu ya itikadi zao sahthi walizo nazo. 


528 




JU/Uti 22 


AL-AHZAB (33) 


waman yaonut 


Wanajua na wana yakini kuwa Islamu wote wa kila madhehebu — tangu Uislamu uhpoanza mpaka leo — 
wanaitakidi na wanaandika katika kila kitabu kuwa Nabti Muhammad ndiye Mtume wa mwisho, hakuna 
atakayepewa Utume tena-, kwani hivi ndivyo ilivyosema Quram Imesema Khaaiamana Sabtvyin = Mwisho wa 
Mitume. Na ndivyo inavyosema pia Minyabltka = Waliopcwa Utume kabla yako. Hakuna katika Quram 
Mmbaadika = Watakaopewa Utume baada yako. Na ndivyo zilivyosema dhahiri shahiri Hadithi za Mtume sahihi 
zilizomo katika vitabu vyote vya Hadiihi kuwa Laa Sabtyya Baady = Hapana atakayepewa Utume baada yangu. 
Hapana kimoja kilichokhalifu haya, kikasema kwamba Uislamu unakubalisha kuwa atapata Utume mtu mwengine 
baada ya Nabii Muhammad. Wanaiua wakubwa wao kwa yakini kuwa hapana kitabu cha Uislamu kinachosema 
hivyo, kabla ya kusema wao haya. Yakini wanayo kuwa hapana kitabu cha Uislamu kinachotegemewa 
kinachosema hivyo. Lakini wanataka kuwatia shaka tu watu na wasiwasi katika itikadi zao zilizo sahihi, wawatoe 
katika IJislamu. 

Kwa hivyo wameandika katika paragraph ya 6 sahifa 737 ya tafsiri yao kuwa imeandikwa katika Addurrul 
Manthuur kuwa Bibi Aysha amesema: “Semeni yeye ni Khaataman Nabiyyin lakini msiseme kuwa hakuna Nabii 
baada yake.” Wamcandika hivi iii kuonyesha kuwa Bibi Aysha anasema, kama wanavyosema wao, "kuwa Nabii 
Muhammad st Mtume wa mwisho, watapata Utume watu wengine pia.’* Nayo sivyo kabisa. Hakusema hivyo Bibi 
Aysha; wala Islamu yoyote mwengine. Muradi wa Bibi Aysha kwa maneno hayo umebainishwa papo hapo katika 
Addurrul Manthuur baada ya mstari mmoja tu, katika Hadithi ya Sahaba Mughyra bin Shuuba kuwa “Semeni 
yeye Khaaiumm Sabiyvtn = Mtume wa mwisho. Lakini msisema Laa Sabtyya baadahuu = Hapana Mtume 
baada yake, kwani Sisi tukisimliwa (na Mtume) kuwa Nabii Isa atarejea. Basi yuko Mtume atakuja hapa 
ultmwenguni baada yake, lakini alipewa Utume kabla yake, naye ni Nabii Isa. 

Basi hii ndiyo sababu ya kukataza Bibt Aysha kusema Laa Nabtyya baadahuu na kukataza Bwana Mughyra 
bin Shuuba, si hivyo wahvyodhanisha wao kuwa huyu Bibi Aysha anaitakidi kuwa atapata mtu mwingine Utume 
baada ya Nabii Muhammad Haitakidi Bibi Aysha hivyo, kama yalivyobainishwa haya papo hapo katika sahifa 
hiyo ya 204 ya hiyo tafsiri ya A 1 Imam As Suyuty inayoitwa Ad Durrul Manthuur, ambayo wao wamechukuwa 
huo mstan wa katt, wakautupa mstari ulioko chini yake; na wakaitupa vile vtle mistari yote ihyo juu yake katika 
sahifa hiyo ya 204 ya Ad Durrul Manthuur. Mistari ya juu yake yote ya sahifa hiyo imethubutisha Hadithi sahihi 
zihzopokewa na Imam Ahmad, Imam A 1 Bukhary, Imam Mushm, lmam Abu Daud, Imam Attirmidhy, Imam An 
Nasai, Imam lbn Majah na wengineo kuwa Mtume ni La Nabiyya Baadahuu = Hapana atakayepata Utume 
baada yake; na Aakhtru Sabtvy = Mtume wa mwisho kupata Utume; na Aakhiru Man Buttha = Wa mwisho 
kupewa Lhume. 

Basi katika tafsiri yao st wanafanya maksudi kuwashawishi watu kauka ltikadi zao, ih waiuate hivyo 
wanavyoitakidi wao? Na hah ya kuwa hivyo sivyo, kama ihvyobainishwa humo katika sahifa 204 ya juzuu 5 ya Ad 
Durrul Manthuur. 

Na vile vile wamesema katika paragraph ya 2 ya sahifa 738 ya hiyo tafsiri yao kuwa imo katika kitabu cha 
Imam Ibn Majah kuwa Mtume amesema “Angeishi Ibrahimu angekuwa Nabii mkweli.” Wameandika haya ih 
kuonyesha kuwa Mtume amejawizisha kuwa watapata Utume watu wengme baada yakc. Na hah ya kuwa Mtume 
hakukubahsha kabisa jambo hih wala Mwenyezi Mungu. Bah Mwenyezi Mungu amekataa kabisa haya kwa 
kusema ta) Mmqabhka = Wahopewa Utume kabla yako, na kusema b Vi'akhaataman Nabiyyma = Yeyc 
iNabii Muhammadj ndiye mwisho wa Mitume. Na akakataa mwenyewe Mtume kwa kusema Laa Nabtyya baady 
= Hatapata Utume mtu baada yangu. Na hiyo Hadithi ya Imam Ibni Majah wahyottaja imebainishwa humo 
humo katika hicho hicho kitabu cha Ibni Majah katika sahifa hiyo hiyo ya 237 ya juzuu ya kwanza kuwa hiyo si 
Hadithi bcrabara, bali: Dhaif = Haina nguvu. Wameona imeandikwa hivyo humo. Na wameona katika kitabu 
cha Asnal Matalib Fy Ahaadyth Mukhtalijalil Maraatib katika sahifa 176 kuwa hiyo ni Hadythun Baatil = 
Hadithi ya uwongo. Na wameona katika kitabu cha Imam An Nawawy katika sahifa 193 ya juzuu ya awah 
kinachoitwa TahJhybul Asmaa, vile vile, kuwa Hadithi hiyo ni ya uwongo = HaJythun Baatil. 

Basi Hadithi batih ndiyo ya kutolca stishhadi? Na hali ya kuwa papo hapo katika hiyo sahifa 237 ya juzuu hiyo 
ya kwanza ya kitabu hicho cha Ibni Majah tmetajwa Hadithi sahihi ambayo hata Imam A 1 Bukhary r.a wengine 
wameiaja. Nayo Laa Nabtyya baadahuu = Hapana atakayepaia Utume baada yake (Nabii Muhammad). Katika 
mstari wa mwanzo wa sahifa hii 237 ya kitabu cha Ibni Majah, imetajwa Hadithi hii sahihi. Wao wameiruka, 
wameiendea Hadithi batih ihyomo Jutika mstari wa 4! 

Basi ndiyo haki hii wenye dini hiyo kutaka kuwashawishi watu makusudi na kuwapoteza? Bali katika sahifa hiyo 
hiyo ya 237 ya hicho kitabu cha Ibni Majah imeandikwa kwa urefu wake hiyo Hadithi wahyotaia wao kwa ufupi 
wake ‘u, ili wawadhanishe watu kuwa Mtume na ulamaa wa Kiislamu wanakubahsha kuwa watapata Utume watu 
wenginc baada ya Nabii Muhammad. Nao sivyo kabisa. Hakuna wahosema hayo. Basi urefu wa ile Hadithi ya 
Ibnt Majah wahyoitaja wao ambayo iko katika sahifa 237 ya hicho kitabu cha Ibni Majah; urefu wake m huu 
aliouiaja Imam Ibni Man-dah uhoko katika sahifa hiyo hiyo ya 237 ya kitabu hicho cha Ibni Majah ambao ni: 
“Lau angesaha Ibrahimu nyuma ya Mtume angekuwa Mtume, lakini muhah kusaha hai baada ya Mtume kwaru 


529 


JUZUU 22 


AL-AHZAB (33) 


WAMAN YAQNU1 


Mtume wenu huyu (Nabii Muhammad) ndiye Mtume wa mwisho.’ 1 Basi mbona wamekiruka kipande hiki cha 
kuanyesha kuwa muhali kuja Mtume baada ya Nabii Muhammad? Si insafu wanavyofanya: wanamegua huku 
wakimegua huku, ili waigeuze sura ya kitu kiwe chengine! Lakini Alhamdu Lillah; tumeiona mimeguo yote hiyo, 
tukairejesha mahala pake, yakarejea hayo maneno katika sura yake. Na kama wanvyomeguamegua 
wakatafuniatafunia wakati mwengine, ndivyo wanavyopachikiapachikia visivyokuwapo wakati mwengine. Na yote 
haya ili kuwababaisha watu na kutaka kuwatoa katika Uislamu wao. 

Basi haifai kabisa kuamini nakla iquotations) wanazozitaja. Hawaziandiki kwa uaminifu hata kidogo — 
wanamegua, wakayatoa yaliyoko, wakabandikia wakatia yasiyokuwapo; kisha wakastngizia kuwa amesema Fulani. 
Khatari kubwa! Tusiwaamini mpaka tuone kwa macho yetu. Wala hatutaona hata siku moja kitabu cha Muislamu 
anayekubalisha kuwa atapata Utume mtu mwingine, baada ya Nabii Muhammad. Na tunawahadharisha na adhabu 
kubwa kabisa ya Mwenyezi Mungu inayowangoja wanaopoteza watu makusudi. 

Na katika matamko waliyoyakoroga ni tamko la Khaataman Nabiyyina katika mstari wa 18 na wa 47 wa sahifa 
735. Walisema Khaataman Nabiyyina (Muhuri wa Manabii). Tunasema sisi kwamba hakuna mfasiri yoyote 
tangu Qurani ilipoanza kufasiriwa hizo zama za Mtume na Masahaba mpaka hivi sasa (ila wao) aliyefasiri 
Khaataman Nabiyyina kwa kuwa “Muhuri wa Manabii,” si Mtume wa mwisho. Na watuonyeshe kitabu hicho 
kabla ya hiri vitabu vyao walivyovitunga wao wakapachikiza itikadi yao hiyo ya wao peke yao, wasiokuwa na 
wenziwao. Itikadi ya ukafiri. Wallahi hawakipati. Wanawavunganyiza tu watu kwa hayo wayasemayo na 
wayaandikayo. 

Tena wakasema kwenye huo mstari wa 47 wa sahifa 735: “Neno Khatam katika lugha ya Kiarabu lina maana 
ya muhuri.” Wameandika hivi ili kudhanisha watu kwamba maana ya Khatam katika Kiarabu ni hiyo tu ya 
muhuri, na hali ya kuwa tamko la Khatam lina maana: (1) Muhuri, (2) Pete, (3) Kizibo, (4) Wa mwisho, (3) 
Kidimbwi kilioko nyuma ya shingo na, (6) Weupe wa miguu ya farasi. Tafsiri hizi hata mwenye kamusi, 
(dictionary) linaloitwa A 1 Munjid amezitaja, ambaye yeye hata si Islamu. Nawaiazame tamko la Khaatam katika 
hiyo A 1 Munjid wataona tafsiri hizo zote. Na hilo tamko la Khaatam lina tafsiri nyingine pia zisizokuwa hizi. 
Lakini hawataona katika lcamusi lolote la lugha ya Kiarabu iililofasiri tamko la Khaataman Nabiyym kuwa 
“Muhuri wa Manabii tu, si Mtume wa mwisho.” Katu hawataiona tafsiri hii. Wote watawaona wamelifasiri mara 
moja kwa maana ya “Mtume wa mwisho” au wamelifasiri kwa kuwa “yeye ndiye aliyewapamba Mitume kwa 
utukufu wake na kwa kuwa yeye Mtume wa mwisho” au kuwa “yeye ndio muhuri aliofungia Mwenyezi Mungu 
Utume kuwa hapana tena.” Lakini kuwa maana yake ni “Muhuri wa Mitume tu, si wa mwisbo wao” — 
hawataona kabisa. 

A. Tukichukuwa makamusi mashuhuri ya kufasiri lugha ya Kiarabu tutamuona: 

(t) Mwenye A 1 Mukhtar amesema katika sahifa 169: “ Khatima ya kitu ni mwtsho wake; na Nabii 
Muhammad ni mwisho wa Mitume.” 

(2) Mwenye As Sahaah amesema kattka sahifa 28 ya juzuu ya pili vivi hivi neno kwa neno. 

(3) Mwenye Tajul Aruus katika sahifa 267 ya juzuu ya 8 amesema: “Khaataman Nabiyyin maana yake wa 
mwisho wao.” 

(4) Mwenye Lisaanul Arab katika sahifa 55 ya juzuu ya 13 amesema.- “Khaataman Nabiyyin maana yake 
wa mwisho wao.” 

Basi' wanavyuoni wote hawa wa lugha ya Kiarabu hawajui rnaana ya Khaataman Nabiyyina wao? 

B. Tukichukuwa makamusi yanayofasiri lugha iliyomo katika Hadithi za Mtume tutamuona: 

(1) Mwenye Majmai Bihaaril Anwar katika sahifa 330 ya juzuu ya kwanza amescma "Khaatam na 
Khaatim ni katika majina ya Mtume . . . maana yake wa mwisho wao (Mitume).” 

(2) Mwenye Hadyus Saary katika sahifa 108 amesema: "Khaataman Nabiyyin maana yake wa mwisho 
wao (Mitume).” 

Basi wanavyuoni hawa waliokubaliwa na watu wote kuwa ni wajuzi wa lugha aliyoitumia Mtume katika 
Hadithi zake, hawakuijua maana ya kweli kweli ya Khaataman Nabiyyina, mpaka waijue sasa watu wa kijiji 
kidogo cha Bara Hindi? 

C. Tukichukuwa makamusi yanayofasiri lugha iliyomo katika Qurani tutamuona: 

(1) Mwenye A 1 Mufradaat katika sahifa 142 anasema; “Khaataman Nabiyyina kwa sababu yeye 
ameumaliza Utume yaani ameutimiza kwa kuja kwake; hatakuja mwingine.” 

(2) Mwenye Gharybul Quram katika sahifa 100 anasema: " Khaataman Nabiyyina ni mwisho wa Manabii 
” Basi wanavyuoni hawa waliokubahwa na Waislamu wote kuwa ni wajuzi wa Kiarabu alichokitumia 
Mwenyezi Mungu katika Qurani, hawakuweza kujua maana ya Khaataman Nabiyyina ila imejulikana sasa 
na watu wa kijiji cha Bara Hindi? 

D. Tukichukua tafsiri za Qurani tuiaona: 

(1) Tafsiri ya Sahaba Ibni Abbas katika sahifa 262 inasema: "Khaataman Nabtyyina ni kuwa Mwenyezi 


530 



JUZUU 22 


AL-AHZAB (33) 


WAMAN YAQNUT 


Mungu amewamaliza kwake Mitume waliokuja kabla yake, bast hatakuwa mtu mwingine atakayepata Utume 
baada yake.” 

(j) Tafsiri ya Imam Ibni Jarir katika sahifa u ya juzuu ya 21 inasema-. "Khaataman Nabiyyina kwa 
kuwa amemaliza Utume, akaupiga muhuri, basi hautafunguliwa kupewa yoyote mpaka siku ya Kiama.” 

(3) Tafsiri ya Imam Annaysabury katika sahifa 15 ya juzuu ya 21 inasema: "Khaataman Nabiyyina kwa 
kuwa hapana atakayepata Utume baada ya Nabii Muhammad.” 

(4) Tafsiri ya Imam Ibni Kathir katika sahifa 492 ya juzuu ya 3 inasema: “Aya hii (yenye Wakhaataman 
Nabtyytna) inaonyesha wazi wazi kuwa hapana atakayepata Utume'baada yake . . . Na Hadithi nyingikabisa 
zilizopindukia hadi zimepokewa kwa Mtume juu ya habari hii (kuwa yeye ni Mtume wa mwisho).” 

(5) Tafsiri ya Imam Ashshawkaany katika sahifa 276 ya juzuu ya 4 inasema: "Khaataman Nabiyyina 
kuwa amekuja mwisho wao wote.” 

(6) Tafsiri ya A 1 Kashshaf ya Imam Azzamakhshary katika sahifa 215 ya juzuu ya pili inasema: 
" Khaataman Nabiyytna maana yake mwisho wa Manabii.” 

(7) Tafsiri ya Imam A 1 Baydhawy katika sahifa 559 inasema: "Khaataman Nabiyyina ni wa mwisbo wao 
aliyemaliza au waliyomalizwa kwake yeye . . . wa mwisho kupewa Utume.” 

(8) Tafsiri ya Imam A 1 Khazin kwenye sahifa 18 ya juzuu ya tatu imeandika: "Khaataman Nabiyyina 
maana yake ameukhatimisha Mwenyezi Mungu Utume kwake yeye (Nabii Muhammad). Hapana tena 
kupewa mtu Utume baada yake.” 

(9) Tafsiri ya Imam Anaasafy katika sahifa 473 ya juzuu ya pili imeandika: "Khaataman Nabiyyina 
maana yake wa mwisho wao. Hatapewa Utume mtu mwingine baada yake.” 

(10) Tafsiri ya Imam A 1 Baghawy katika sahifa 718 ya juzuu ya pili imesema: "Khaataman Nabiyyina ni 
wa mwisho wao.” 

(11) Tafsiri ya Ruuhul Bayan ya Imam Ismail katika sahifa 122 ya juzuu ya tatu imesema: "Khaataman 
Nabiyyina kwa kuwa wa mwisho wao (Mitume); waliomalizika kwa kuja yeye.” 

(12) Tafsiri ya Ruuhul Maany ya Imam A 1 Alusy katika sahifa 32 ya juzuu ya 22 inasema: "Khaataman 
Nabiyyina . . . Aakhirun Nabiyyin = Mwisho wa Miiume.” 

(13) Tafsiri ya Jalaleyn ya Imam A 1 Mahally katika sahifa 234 ya juzuu ya 3 ya Hashiya ya Imam Assawy 
imeandika: "Khaataman Nabiyyina kwa kuwa hapana atakayepewa Utume baada yake.” 

(14) Tafsiri ya Jalaleyn katika sahifa 442 ya juzuu ya 3 ya Hashiya ya Imam A 1 Jamal imesema: 
"Khaataman Nabiyyina kwa kuwa hatapewa Utume mtu mwtngine baada yake.” Na wafasiri wengine wote 
wa Kiislamu wamesema hivi. 

Wakaendelea kuikoroga tafsiri ya Khaataman Nabtyytna katika mstart wa 48 wa hiyo sahifa 733 ya tafsiri yao. 
Wakasema “Inasimuliwa ya kuwa siku moja Mtume s.a.w. alinuia kuandika barua za kuwabashiri Wafalme, na 
Masahaba wakasema ya kwamba Wafalme wa Kiajemi hawapokei barua mpaka iwe na muhuri wa muandikaji. 
Mtume s.a.w. alitengenezesha Khaatam, na juu yake yakaandikwa maneno: Muhammad Mtume wa Mungu 
(Bukhari na Muslim).” 

Tunasema sisi kwamba hapana mtu anayekataa akasema kuwa Mtume hakufanya muhuri alipoambiwa kwamba 
barua zake atakazowapelekea Wafalme hazitakubaliwa mpaka azitie muhuri, kama tunavyoona sisi hapa na kila 
mahali, mikataba na barua muhimu na maandishi muhimu yanatiwa muhuri ili kuonyesha kuwa hayo ni thabiti, 
yametokana nao. Basi Mtume alipotengeneza muhuri wa kutia katika barua zake na mikataba yake, ndiyo 
amekuwa Khaataman Nabiyyina, “Muhuri wa Manabii.” Hawawachi kujidanganya na kutaka kudanganya watu! 
Basi mtu akifanya muhuri ndio atakuwa na mwenyewe muhuri? Akiwa Mtume awe muhuri wa Mitume! Akiwa 
Mfalme awe muhuri wa Wafalme! Akiwa Shekhe awe muhuri wa mashekhe! Maneno gani jama haya? 

Na huko kuandika kwao: (Bukhari Jalda I: Muslim Kitaabul Libaas) ili kuonyesha kuwa stish-hadi hii ya kuwa 
Mtume kaitwa Khaataman Nabiyyina kwa kuwa maana yake Muhuri wa Manabii imo kaiika kitabu cha Imam A 1 
Bukhary na Imam Muslim. Nao ni uwongo kabisa. Hawakusema itikadi hii, la Bukhary wala Muslim wala 
mwinginewe yoyote aliye Mwislamu. 

Wenyewe wamejipalia makaa hapa. Wamesema (Muslim, Kitaabul Libaas) Yaani Muslim ameitaja habari hii 
katika kitabu chake katika mlango w$ Kitabullibasi Maana yake kama kila mtu anavyojua ni kuwa mlango huo 
unataja mavazi aliyokuwa akivaa Mtume, na moja katika mavazi hayo ni pete yenye muhuri wake. Basi mlango 
huo, kama wanavyoona, ameuweka Imam Muslim kwa kuonyesha kuwa Mtume akivaa mavazi namna fulani, na 
moja katika mavazi hayo ni pete. Hakuuweka mlango huo kwa kuonyesha kuwa ameitwa Khaataman Nabiyytna 
kwa ajili ya hiyo pete ya muhuri wake anayoivaa. Uko wapi mlango namna huo katika Sahihi Muslim au 
kwengineko? Basi si kumsingtzia uwongo tu hivyo Imam Muslim na kumsambikiza kusema kitu asichokisema? 
Nawautazame mlango huu katika sahifa 324 ya juzuu ya 3 ya hiyo Sahihi Muslim, wataona hivi tulivyosema sisi 
kuwa ameutaja mlango huu kwa ajili ya kuonyesha namna Mtume alivyokuwa akivaa. 

Na alipotaka Imam Muslim kulifasiri tamko la Khaataman Nabiyyina aliliwekea mlango wake katika mstari wa 


531 



JUZUU 22 


AL-AHZAB ( 33 ) 


WAMAN VAQNUT 


16 katika sahifa 59 ya juzuu ya 4 ya kitabu chakc hiki kinachojulikana kwa jina la Sahihi Muslim, akalifasiri 
Khaataman Nabiyvtna kama walivyolifasiri Waislamu wotc — kuwa maana yake ni Mtume wa mwisho, aliyekuja 
mwisho wa Mitume yote. Na wao wameona humo; lakini basi tu wanajitia pambani. Na wameona pia katika hiyo 
juzuu ya 4 katika sahifa 82 Hadithi ya Mtume iliyosema: ‘'Baada yake hatapata mtu mwingine Utume.” 

Na katika hiyo Jalada 1 ya kitabu cha Imam Al Bukhary, wanaona ile Hadithi ya kuwa Mtumc amefanya 
muhuri tu, lakini hawakuona tafsiri ya Khaataman Nabiyyina iliyomo humo katika faslu ya “Mlango wa 
kubainisha nini maana ya Khaataman Nabiyyina ?” Hawakuuona mlango huu? Wala namna alivyofasirt A 1 
Bukhary — kama Waislamu wenziwe — kuwa muradi wa Khaataman Nabtyytna kuwa Mtume Muhammad 
ndiye Mtume wa mwisho? Hawakuona mlango huu katika hiyo Jalada 1 ya Sahihi Bukhary? Au wanajitia 
pambani zao tu ili wawakufurishe Waislamu? Au hawakuona katika hiyo hiyo jalada ya awali ya Sahihi Bukhari 
katika mstari wa 37 wa sahifa 173 Hadithi aliyoitaja huyu Imam A 1 Bukhary kwamba Mtume amesema maneno 
haya: “Hakitafika Kiama kabla ya kuja wazushi waongo kiasi ya 30 hivi: kila mmoja anajidai kuwa yeye ni Mtume 
wa Mwenyezi Mungu?” Hawajaona Hadithi hii humo katika A 1 Bukhari na mwingineko? Mbona wanasema kuwa 
huyo mtu wao ni Mtume? Na Mtume amesema atakayejidaia Utume baada yake ni muongo mzandiki! Basi wao 
katika vitabu hawaoni yale ya haki wasioitaka, ila huona yake maneno ambayo wakitaka kuyasopotoa husopotoka! 
Na Mwenyezi Mungu amekataza sana mtindo huu wa kusopotoa maneno, akasema katika Aya ya 78 ya Aah 
Imran : “Wanazisopotoa ndimi zao katika kufastri maneno ya vitabu vya Mwenyezi Mungu tli muyadhani (hayo 
wanayoyasema wao) kuwa yamo n'dani ya vitabu hivyo, wala hayamo katika viuou hivyo. Na wanasema kuwa hayo 
yanatokana na Mwenyezi Mungu, wala hayatokani na Mwenyezi Mungu. Wanamsingizia uwongo tu Mwenyezi 
Mungu, na wao wanajua kuwa wanamsingizia uwongo.” 

Kda aliyesoma tafsiri ya Qurani anajua kwamba Aya hii: W'akhaataman Nabiyytn imeteremka wakati Mtume 
alipomuoa Bibi Zainab bint Jahsh. Na kila mwenye kusoma tarekhi ya Mtume anajua kwamba Mtume alimuoa 
Bibi Zainab kattka mwaka wa tano wa A 1 Hijra au kabla ya hapo. Na kila mwenye kusoma tarekhi ya Mtume 
anajua vile vile kwamba Mtume alianza kuwapelekea barua hao wafalme mwisho wa mwaka wa sita na mwanzo wa 
mwaka wa saba. 

Basi mbona alitajwa kwa sifa ya Khaataman Nabtyytn katika Aya ya 40 ya Surattl Ahzab nayo tlikuia kabla ya 
kufua kwake Mtume huo muhuri? Si moja hii katika alama za uwongo wa tafsiri yao hiyo kuwa ameitwa 
Khaataman Nabiyytn kwa ajtii ya muhuri aliofua zama za kuwapelekea barua wafalme! Na muhuri huo 
umefuliwa baada ya kupita myaka miwili tangu kuteremka Aya hii. 

Na hilo porojo lao walilolianza tangu katika msiari wa 20 sahifa 736 ya tafsiri yao juu ya kutaja kuwa Mtume 
amekataza kuvaa pcte ya dhahabu na . . . halikhusiani kitu na haya luliyo nayo. Hiyo m farumu ya bure tu 
wanayoitia. Nani asiyekubali kuwa Mtume amewakataza wanaume kutumia mapambo ya dhahabu na mavazi >a 
hariri? 

Na chuku (uwongo) nyingine waliyoipiga katika kusingizia kuwa Khaataman Nabiyytna maana yake pambo la 
Mitume, m kusema kwao katika mstari wa 34 wa sahifa 736 kuwa: "Amefanywa pambo kwa ajili va Manabii 
Kama Mtume Muhammad s.a.w. asingefika duniani Manabii wasingepata kupambwa, kwa kuwa wamepewa sifa 
mbaya katika vitabu vya Mayahudi na Wakristo . . .” Hawawachi! Mitume wote wamepcwa sifa mbaya katika 
vitabu vya Mayahudi na Wakristo? W'anajua kuwa hava ni uwongo, lakini basi tu wanatia ngwenjcra 1I1 
wawakufurishe Waislamu. 

Na huku kutia kwao katika mstari wa 57 wa sahifa 736 matamko ya MuJhaf r* MuJhaJtlahyt , ni vunganvizo 
tu hizo za kuyafanya maneno hayo yawe yana kima, ^maana ; kumbe hayana kima hata cha pesa mbili — kama 
kelele za goma bovu. Na goma bovu ndilo lenve kelcle mbovu. 

Na katika maneno yao ya uwongo kabisa na haya yaliyoko katika mstari wa 40 wa sahifa 738 kuwa “Watu 
wasio na maarifa wanafahamu kuwa Mtume s.a.w. ni Khaatam kwa maana ya kuwa amekuja mwisho wa Manabn 
. . .** Hawawachi! Wasiokuwa na fahamu ndio wanaosema hivi! Na hali va kuwa wanavyuoni wote wamesema 
hivyo. Wanavyuoni wa lugha ya Kiarabu ya dasturi, na wa lugha ya Kiarabu ya Quram na wa lugha ya Hadithi za 
Mtume, na wanavyuoni wa kufasiri Qurani! Unatosha uwongo wao hapa. Uwongo wao Umetia Maji Maziwant. 

Na makala zao hizo walizowatajia Maimamu hawa: Assuyuuty, Ashshaarany, Arrazv na kadhalika ni uzushi 
mtupu na usingizio tu, kama walivyofanya katika mara za kwanza, na ndivyo watavyokuwa wanafanva maisha, 
kwani hawana pa kukamatia. Na itakuwa kazi kubwa na kujaza makaratasi bure tukitaka kuirejesha kila misingizio 
hii ya sasa pia mahala pake. 

Sisi tuko tayari saa watakayo wakutane na sisi mbele ya khalaiki ya watu, watuonyeshe nafsi za ibara za 
Maimamu hawa zinazosema kuwa: Nabti Muhammad st Mtumc vca munho. I X'ahpata — au uatapata — l'tume 
baada yake wengine au mwingtne mmoja tu Tuko tayari saa watakayo wakutane na sisi mbele ya khalaiki ya 
watu watuonyeshe. 

Na maadamu tumekwishadhihirisha tafsiri za kweli na tumefedhehesha zile singizio zao zilizopita, tunaona kuwa 
inatosha. Tupumzishe kalamu zetu ktdogo, tuburudishe hongo viie vtle kwa mengme. Kitu hicho kwa hicho 


532 




JUZUU 22 


AL-AHZAB (33) 


WAMAN YAQNUT 


41. Enyi mlioamini! Mkumbukeni Mwenyezi 
Mungu kwa wingi 

42. Na tytukuzeni asubuhi na jioni. 

43. Yeye ndiye Anayekurehemuni; na Malaika 
Wake (wanakuombeeni dua); ili kukutoeni katika 
giza (kwa kukupelekeni) katika nuru, naye m 
Mwenye kuwarehemu sana Waislamu. 




44. Maamkiano yao siku ya kukutana naye 
yatakuwa (ya salama na) Amani, na Amewaandalia 
malipo matukufu. 


W-! fy 





45. Ewe Mjumbe wa Mwenyezi Mungu! Kwa 
yakini Sisi Tumekutuma, (tumekuleta uwe) shahidi 
na Mtoaji wa habari nzuri, na Muonyaji 

46. Na uwe muitaji (wa watu) kwa Mwenyezi 
Mungu, kwa idhini Yake, na (uwe) taa itoayo nuru. 

47. Na wape habari njema Waislamu ya 
kwamba wana fadhila kubwa itokayo kwa Mwenyezi 
Mungu. 

48. Na usiwatii makafiri na wanafiki, wala 
usijali udhia wao; na mtegemee Mwenyezi Mungu; 
na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa Mlinzi. 



huchosha. Na sisi hatutaki kuwachosha tunaotaka kuwanabihtsha. Na tanbihi ndogo tu humtosha mwenye akili. 

Hapa ndio mwisho wa hiki kipande kidogo cha kuwabainishia Waislamu ubaya uliyomo katika tafsiri ya 
Khaacaman Nabiyytna waliyoifasiri. Lazima wahadharishwe Waislamu ubaya wa tafsiri hiyo au itawatoa 
Uislamuni — wawe Murtadi — wakiamini baadhi ya yaliyomo katika maelezo ya tafsiri ya Khaataman 
Nabiyyina. 

Sisi sana tumewabana katika ule uwongo wao wa kumdaia kwao Utume huyo mtu wao; na tukawabana sana vile 
vile katika kupindua kwao tafsiri ya hiyo Khaaiaman Nabiyytna, na tukawabana sana kadhalika katika 
kuwasingizia wanavyuoni maneno wasiyoyasema ili wazidi kuwapoteza watu; kwani watu wakiona kuwa “Shekhe 
Fulani amesema hivi” wanasadiki, na hali ya kuwa ni uwongo kabisa huo, hawakusema mashekhe hao haya 
kabisa; huo ni uzushi wao tu wanaowazushia mashekhe hao na vitabu hivyo na kumzulia Mwenyewe Mwenyezi 
Mungu na Mtumwwe. Na huo ni upotofu mkubwa na upotezaji usiokuwa na mfano. 

Mwenyezi Mungu amewakanushia Uislamu watu wanaomsingizia Mungu na kusingizia watu mambo 
wasiyoyafanya wala wasiyoyascma. Akasema Mwenyezi Mungu katika Aya ya 105 ya Suratin Nahl: “Wanaozua 
uwongo ni wale wasioziamini Aya za Mwenyezi Mungu, na hao ndio waongo.” Basi hao watakuwa na adhabu ya 
kuhiziwa na kuhizika hapa duniani, na Akhera watiwe Motoni, kama anavyosema Mwenyezi Mungu katika Aya ya 
1 52 ya Suratul Aaraf kuwa: “Zitawafikia ghadhabu zinazotoka kwa Mola wao na fedheha kubwa katika maisha 
yao haya ya dunia; na hivi ndivyo tunavyowalipa wazushi.” Kamba ya mwongo fupi, maisha haimfungti uzuri 
mirundi ya uwongo wake. Mwenyezi Mungu anasema katika Aya ya 61 ya Surat Taha: “Na hatengenekewi 
anayezua uwongo ” 


533 


JUZUU 22 


AL-AHZAB (33) 


WAMAN YAQNUT 


49. Enyi mlioamini! Mtakapowaoa wanawake; 
wenye kuamini kisha mkawapa talaka kabla ya 
kuwagusa, basi hamna eda juu yao mtakayoihisabu. 
Na wapeni cha kuliwaza na muwawache muachano 
mzuri. 


50. Ewe Nabii! Tumekuhalalishia wake zako 
uliowapa mahari yao, na (wanawake) uliowatamalaki 
kwa mkono wako wa kuiia katika wale Aliokupa 
Mwenyezi Mungu, na (tumekuhalalishia) mabinti wa 
ami zako na mabinti wa mashangazi yako, na 
mabinti wa wajomba zako na mabinti wa dada za 
mama zako, waliohama pamoja nawe; na 
(tumekuhalalishia kila) mwanamke Mwislamu 
akijitoa mwenyewe bure kwa Mtume, kama 
mwenyewe Mtume akitaka kumuoa. Ni halali kwako 
tu (kumuoa mwanamke bure bila ya mahari) si kwa 
Waislamu wengine. Bila shaka Tumekwishabainisha 
Tuliyowafaridhia wao katika wake zao na wanawake 
iliyowatamalaki mikono yao ya kulia. 
(Tumekufanyizia hivi peke yako wewe Mtume tu) ili 
isiwe dhiki kwako (ukitaka kumuoa mwanamke 
mwengine kwa ajili ya kutangaza dini). Na 
Mwenyezi Mungu ni Mwingi wa kusamehe (na) 
Mwingi wa kurehemu. 

51. Umuahirishe umtakaye miongoni mwao, na 
umsogeze umtakaye. Na kama ukimtaka yule 
uliyemtenga, basi si vibaya kwako. Kufanya hivi 
kutapelekea yaburudike (yafurahi) macho yao, 
(ziridhie nyoyo zao) wala wasihuzunike, na wawe 
radhi juu ya kile unachowapa, wao wote. Na 
Mwenyezi Mungu Anajua yaliyomo nyoyoni mwenu, 
na Mwenyezi Mungu ni Mjuzi, Mpole. 

52. Baada ya hawa (wake uiio nao), si halali 
kwako (kuoa) wanawake (wengine, ukazidisha kuliko 
idadi ya hawa ulio nao); wala (si halali) 
kuwabadilisha kwa wake wengine (ili idadi iwe ile ile 
sawa sawa), ingawa uzuri wao (wa mambo yao) 
utakupendezaj isipokuwa yule uliyemtamalaki kwa 
mkono wako wa kulia. Na Mwenyezi Mungu ni 
Mchunguaji (Mtazamaji) wa kila kitu. 


>'h 

m u\ &&&&> 

swljCslCfc Ijj I 

b'lPo\ S-ifctl 


< 3 ^ 


< ? 


' * 7 









49. Ukimuacha mke kabla ya kuingia nyumbani naye, anaweza kuolewa pale pale na mume mwingine, hakai 
eda kwani hapana matarajio ya kuwa ana mimba ya mume huyo, na inampasa huyo mume aliyemuacha ampe nusu 
ya mahari aliyomuolea. Na kama huyo mwanamke aliingia khasarani kwa kuvunjika ndoa hiyo kwa kuwa — labda 
amenunua vitu vingi, basi anaweza kushitaki katika Court, na kadhi au Jaji watatazama cha kumfidia. 

51. Mwenyezi Mungu — kwa kuujua mwendo mzuri kabisa wa Mtume usiokuwa na mfano — 
amenuondoshea wajibati za mume zinazokuwa juu yake juu ya wake zake. Kaondoshewa haya ili waone wenyewe 
hao wake zake namna gani Mtume anavyokaa nao vizuri hivyo, na hali ya kuwa ameachiwa awafanye atakavyo. 
Basi seuze sisi tuliofungwa kwa wajibati kubwa kubwa tuwafanyie wake zetu; basi natuwafanyie zote, bali na zaidi 
kwani ziada ya kheri ni kheri. 


534 


JUZUIJ 22 


AL-AHZAB (33) 


WAMAN YAQNUT 


53. Enyi mlioamini! Msiingic nyumba za 
Mtume ila mpewe ruhusa kwenda kula, pasipo 
(kwenda kukaa) kungojea kiive. Lakini mtakapoitwa 
ingieni, na mnapokwisha kula tawanyikeni. Wala 
msiweke mazungumzo, maana jambo hili 
linamuudhi Mtume, naye anakuoneeni hayaj lakini 
Mwenyezi Mungu Haoni haya kusema haki. Nanyi 
mnapowauliza (wakeze) waulizeni nyuma ya pazia, 
Kufanya haya kutasafisha nyoyo zenu na nyoyo zao. 
Wala haikupasieni (haitakikani) kumuudhi Mtume 
wa Mwenyezi Mungu. Wala kuwaoa wake zake 
baada yake; kabisa. Hakika jambo hilo ni (dhambi) 
kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. 


54. Mkidhihirisha chochote kile au kukificha, 
(Mwenyezi Mungu atajua tu) kwani Mwenyezi 
Mungu Anajua kila kitu. 

55. Si dhambi juu yao (wanawake) katika 
(kuonana na) baba zao, wala watoto wao, wala kaka 
zao, wala wana wa kaka zao, wala wana wa dada 
zao, wala wanawake wenziwao, wala wale 
iliyowatamalaki mikono yao ya kulia. Muogopeni 
Mwenyezi Mungu (enyi wanawake)! bila shaka 
Mwenyezi Mungu ni Shahidi juu ya kila kitu. 

56. Hakika Mwenyezi Mungu anamteremshia 
rehema Mtume; na Malaika Wake (wanamuombea 
dua kwa vile vitendo vizuri alivyovifanya). Basi; enyi 
Waislamu (mliopata neema hii ya kufundishwa haya 
na Mtume) msalieni (Mtume, muombeeni rehema) 
na muombeeni amani. 

57. Kwa yakini wale wanaomuudhi Mwenyezi 
Mungu na Mtume Wake, Mwenyezi Mungu 
Amewalaani katika dunia na Akhera, na 
Amewaandalia adhabu ifedheheshayo. 

58. Na wale wanaowaudhi wanaume Waislamu 
na wanawake Waislamu pasipo wao kufanva kosa 


3&J <s& 

' Stfc# sds cs % 


'fgs'&js &\ s&ii & 
iisU 


53 . Kama wakeze Mtume wangeolewa na watu wengine, isingekuwa sahaii kwa watu kwenda pata kwao 
habari za mambo ya dini wahyojifunza kwa Mtume. 

Na wamekatazwa mwanzo wa Aya hii watu kuwa maroho — kwenda majumbani mwa watu wakati wa chakula. 
Na wakikaribishwa wasiwe wepesi kula. “Karibu” ni mila, “Karibu” si kula. Na wakisha kula wende zao, wapate 
wenyewe kupumzika . . . 

56 . Kwa kusema kama htvi: (a) Allahumma Salli Alaa Muhammadin wa Alaa Ali Muhammad, Kamaa 
Sallayta Alaa Ibrahima wa Alaa Ali Ibrahim. Wabaank Alaa Muhammadin wa Alaa Ali Muhammad, kamaa 
Baarakta Alaa Ibrahima wa Alaa Ali Ibrahim. Wasallim Alaa Muhammadin wa Alaa AH Muhammad, 
kamaa Sallamta Alaa Ibrahima wa Alaa Ali Ibrahim Fil Alamin. Innaka Hamydun Majyd; au (b) Assalaatu 
Wassalaamu Alan Nabiyyi Warahmatullahi Wabarakaatuhu; au (c) Allahumma Salli Wasallim Wabaarik 
Alaa Muhammadin wa Alaa Ali Muhammad, Adada Khalqika, Waridhaa Nafsika, Wazinata Arshika, 
Wamtdaada Kalimaatik. 


535 



JUZUU 22 


AI.-AHZAB (33) 


WAMAN YAQNUT 


lolote, bila shaka wamebeba dhulma kubwa na 
dhambi zilizo dhahiri. 

59. Ewe Mtume! Waambie wake zako, na binti 
zako, na wanawake wa Kiislamu (wengine — 
waambie), wajiteremshie uzuri nguo zao. Kufanya 
hivyo kutapelekea upesi wajulikane (kuwa ni watu 
wa hishima ili) wasiudhiwe. Na Mwenyezi Mungu ni 
Mwingi wa kusamehe (na) Mwingi wa kurehemu. 

60 . Kama wanafiki na wale wenye maradhi 
nyoyoni mwao na watangazao uovu mjini, 
hawataacha (visa vyao hivyo vya upotofu), kwa 
yakini tutakusalitisha (Tutakuondokesha) juu yao, 
kisha hawatakaa humo karibu yako ila muda kidogo 
tu; (kisha litawafika la kuwafika). 

61. Maluuni (hao); popote waonekanapo 
wakamatwe na wauawe kabisa. 

62. Hii ni kawaida ya Mwenyezi Mungu 
iliyokuwa kwa wale walioptta zamani; wala hutapata 
mabadiliko katika kawaida ya Mwenyezi Mungu. 

63. Watu wanakuuliza habari za Kiama 

(kitakuja lini) Sema: ‘‘Ilimu yake iko kwa 

Mwenyezi Mungu tu. 55 Na kipi kitakujulisha (lini 
Kiama). Pengine kiama kiko karibu. 

64. Kwa hakika Mwenyezi Mungu Amewalaani 
tnakafiri na Amewaandalia Moto (unaowaka kweli 
kweli) 

65. Watakaa humo daima; hawatapata kipenzi 
wala msaidizi. 

66. Siku ambayo nyuso zao ziiapinduliwa 
pinduliwa (zitapounguzwa) Motoni, waseme: “Laiti 
tungemtii Mwenyezi Mungu na tungemtii Mtume. 55 

67. Na watasema; "Mola wetu! Hakika 
tumewafuata mabwana wetu na wakubwa wetu, basi 
wao wametupoteza njia. 55 

68. “Mola wetu! Wape hawa adhabu maradufu 
(kubwa zaidi) na uwalaani laana kubwa. 55 

69. Enyi mlioamini! Msiwe kama wale 
waliomtaabisha Musa, lakini Mwenyezi Mungu 
Alimtakasa na yale waliyoyasema, naye alikuwa 
mwenye hishima mbele ya Mwenyezi Mungu. 

70. Enyi mlioamini! Muogopeni Mwenyezi 
Mungu na semeni maneno ya haki 




«w' 


pjjpj ilji 


@ ^ZbLa,' 'jUy' Uy,t s 


'b'SyJ '/Um’}' bjti ' iti 2)1 

-35 

©4^' 

<il' jcf U- 1 0 ’50 

fc f - 

V .0, ✓ 

©'OjuU- 


536 





JUZUU 22 


AL-AHZAB (33) 


WAMAN YAQNUT 


71. Atakutengenezeeni vizuri vitendo vyenu na 
Atakusameheni madhambi yenu; Na anayemtii 
Mwenyezi Mungu na Mtume Wake, bila shaka 
amefanikiwa mafanikio makubwa. 



72. Kwa yakini Sisi Tulizidhihirisha amri zetu 
na makatazo yetu, (tukaziuliza) mbingu na ardhi na 
milima (kuwa zitachukua madaraka ya kufuata amri 
hizo na kujiepusha na makatazo hayo ili zipate Pepo 
zikifuzu, na Moto zikifeli), vikakataa kuichukua 
(ahadi hiyo) na vikaiogopa, lakini mwanaadamu 
akaichukua. Bila shaka yeye ni dhalimu mkubwa (wa 
nafsi yake kwa kuwa amechukua dhamana hii wala 
haitekelezi), mjinga $ana 

73. Ili Mwenyezi Mungu Awaadhibu wanaume 
wanafiki na wanawake wanafiki, na wanaume wenye 
kushirikisha na wanawake wenye kushirikisha, na 
awasamehe Waislamu wanaume na Waislamu 
wanawake; na Mwenyezi Mungu ni Mwingi wa 
kusamehe (na) Mwingi wa kurehemu. 


5 U&JV&H £ «t» C&Z ($j 




537 


37 



JUZUU 22 


WAMAN YAQNUT 





<**) <rr> 


i, ‘- r ,?r vJ t-r * ivj t *rr--ivJor . 

-• r> c. - c' v. - •*_*/-> oj. V> (m. # ; j**. p x.*;*j n nv.*i jo o».*; V.c^v.'-’io f\ 



Ina Aya 54 


SURAT SABA 

(Imeteremka Makka ) 


Ina Makara 6 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1. Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu 
ambaye ni Vyake (vyote) vilivyomo mbinguni na 
ardhini; na Akhera sifa njema ni Zake pia. Naye ni 
Mwenye hikima, Mwenye ujuzi (wa kila jambo). 

2. Anajua yaingiayo katika ardhi na yatokayo 
humo na yateremkayo mbinguni na yapandayo 
humo; naye ni Mwingi wa kusamehe (na) Mwingi 
wa kurehemu. 

3. Na walisema waliokufuru: “Hakitatujia 
hicho Kiama” Sema: “Kwa nini?” Kwa haki ya 
Mola wangu, bila shaka kitakujieni — (Mola) 
Ajuaye mambo ya siri (yote); hakifichikani Kwake 
(kitu chochote hata) kilicho na uzito wa mdudu 
chungu, katika mbingu wala katika ardhi, wala 
kidogo kuliko hicho wala kikubwa zaidi; ila (vyote 
hiyo) vimo katika Kitabu (chake) kielezacho (kila 
jambo). 

4. Awalipe wale walioamini na kufanya 
vitendo vizuri, hao watapata msamaha na riziki 
yenye hishima. 

5. Na wale waliojitahidi kuzipinga Aya Zetu 
wakaona watatushinda watapata adhabu mbaya 
iumizayo. 

6 . Na waliopewa ilimu wanafahamu ya kuwa 
yale yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako 
ndiyo haki, nayo huongoa katika njia ya Mwenye 
nguvu, Asifiwaye. 

7. Na waliokufuru walisema (kuambiana 
wenyewe kwa wenyewe kwa stihzai); “Je! 
Tukujulisheni mtu anayekuambieni ya kwamba 
mtakapochambuliwa vipande-vipande (makaburini 
baada ya kufa kwenu) kuwa (mtafufuliwa na) 
mtakuwa katika umbo jipya?” 


— ~L 

9^1 dWzMzi' 

f 4&!i 

oyiSI 


<^1 (-fe 1 dr $ !yj I 
tyj+e i-l y 

0^t 

t&fr’pteiivpg&de 

&P4t 
* 7 / 


1 . Mwcnyc hikima maana yake kila analofanya hulifanya kwa sababu maalum, na kama iilifanywa namna 
nyengine lingeharibika. 


538 


JUZUU 22 


SABA (34) 


WAMAN YAONUT 


8. (Mwenyezi Mungu anasema): “Je! 

(Wanamuona) Amezua uwongo juu ya Mwenyezi 
Mungu au amepata wazimu?” Bali wasioiamini 
Akhera wamo katika adhabu na upotofu wa mbali 
kabisa. 

9. Je! Hawaoni yaliyo mbele yao na yaliyo 
nyuma yao ya mbingu na ardhi? Kama Tungependa 
Tungewadidimiza katika ardhi au Tungeangusha juu 
yao vipande vya mbingu. Bila shaka katika hayo 
muna mazingatio kwa kila mja mwelekevu. 


us$ s“' ■£ Jj& 




io. Na kwa hakika v Tulimpa Daudi fadhila 
kubwa kutoka Kwetu. (Tuliyaamrisha majabali yawe 
yanaitikia dua za Ibada pamoja naye. 
Tukayaambia): — “Enyi milima! Rejezeni sauti 
pamoja naye. Na (nyiye) ndege (pia).” Na 
Tukamlainishia chuma 

n. (Tukamwambia); “Tengeneza (nguo za 
chuma) pana, na upime vizuri katika kuunganisha; 
na fanyeni vitendo vizuri; bila shaka Nayaona (yote) 
mnayoyatenda.” 

12. Na kwa Suleimani (Tukautiisha) upepo 
(uliokwenda) safari yake va asubuhi (mwendo wa) 
mwezi mmoja, na safari yake ya jioni (mwendo wa) 
mwezi mmoja. Na Tukamyayushia chemchem ya 
shaba. Na katika majini (kuiikuwa na) waliofanya 
kazi mbele yake kwa idhini ya Mola wake. Na kila 
anayejitenga na amri Yetu miongoni mwao 
Tunamuonjesha adhabu ya Moto uwakao. 

13. Walikuwa wakimfanyia alipendalo, kama 
ngome na masanamu na mabunguu (madaste) 
makubwa kama mahodhi, na masufuria makubwa 
sana yasiyoondolewa mahali pake. (Tukawaambia); 
“Fanyeni (amali nzuri), enyi watu wa Daudi kwa 
kushukuru (neema mlizopewa).” Na ni wachache 
wanaoshukuru katika waja wangu. 

14. Na Tulipomkidhia mauti (alipokufa), 
hakuna aliyewajulisha mauti yake ila mnyama wa 
ardhi, (mchwa) aliyekula funbo yake. Basi 
ilipoanguka, majini walitambua kama wangalijua siri 
wasingalikaa katika adhabu hiyo idhalilishayo. 


ii&Z i 'Ofijfj.gfiii; 


> 2 % ['Ji S-7 mu Z’ >, ' 

yj* *+*'**>* Tvj' 

* j' 




14. Nabii Suleimani alipopata Wahyi kuwa karibu atakufa — na kazi ya majenzi bado haijesha — aliona 
shauri nzuri ajenge nyumba ya vioo, akac juu ya kiti hapo; iwe wale majini wanamuona. Hata akikata roho 
watadhani yuhai kwa vile alivyokaa. Basi alikaa iuu ya kiti, akapachika fimbo mapajani mwake. Akakaa hivyo 
dahari, mpaka mchwa walipoila ile fimbo ikaanguka ndipo walipotambua hao majini kuwa Nabii Suleimani 
amekufa zamani. Wametiwa taabuni bure. 

Wamegeuza tafsiri na muradi wa maneno yaliyomo katika hii Aya waiiyoifanya ya 15. (a) Wamekanusha tena 
Majini, wamesema muradi wa tamko la Jini ni binaadamu, sio vtumbe vyengine. Na tumeureieza ukafiri wao huu 


539 



JUZUU 22 


SABA (34) 


WAMAN YAQNUT 


15. Bila shaka yalikuwa mazingatio kwa (watu 
wa nchi ya) Saba katika maskani yao. Mabustani (ya 
pande zote) mbili, kulia na kushoto. “Kuleni katika 
riziki ya Mola wenu, na mumshukuru: Mji mzuri na 
Mola Mwingi wa msamaha.” 

16. Lakini walipuza (amri za Mwenyezi 
Mungu); kwa hivyo Tukawapelekea mfuriko 
mkubwa (wa maji ukagharikisha mashamba hayo) na 
Tukawabadilishia kwa mabustani yao hayo (mazuri) 
mabustani mengine (yaliyotungana yote pande) mbili 
(vile vilej lakini) yenye matunda makali machungu 
na mivinje na miti kidogo ya kunazi. 

17. Haya Tuliwalipa kwa sababu ya kukanusha 
kwao (neema za Mwenyezi Mungu). Nasi 
Hatumuadhibu ila anayekufuru. 

18. Na baina yao na baina ya miji Tuliyoibariki 
mengine, Tuliweka miji iliyo dhahiri, na Tukaweka 
humo (vituo vya) safari, (tukawaambia): “Nendeni 
humo usiku na mchana kwa amani.” 

19. Lakini (walichukia neema hii) wakasema. 
“Mola wetu! Uwcke mwendo mrefu baina ya safari 
zetu. (Hivi kuwako miji kila mahala tunapopita 
hakutuonyeshi kuwa tumo safarini)”. Na 
wakajidhulumu nafsi zao. Ndipo Tukawafanya 
hadithi, (simulizi za watu sasa; wenyewe hawako); 
na Tukawatawanya mapote mbali mbali; (hawa 
wakakimbilia nchi hii na wengine wakakimbilia nchi 
nyingine). Kwa hakika katika hayo yako mazingatio 
kwa kila anayesubiri anayeshukuru. 

20. Na bila shaka Iblisi alisadikisha dhana yake 
juu yao, nao wakamfuata, isipokuwa kundi la 
waaminio (kweli kweli). 

21. Na yeye hakuwa na mamlaka yoyote juu 
yao, ila kwa sababu Tudhihirishe ni nani mwenye 
kuamini Akhera na nani anayeitilia shaka; na Mola 
wako ni Mwenye kuhifadhi kila kitu. 

22. Sema: “Waiteni mnaowadaia uungu 

kinyume cha Mwenyezi Mungu; (wakusaidieni; 


<&&&%&&%& «wsf 

»uij “is 

4 >| S 


J» 

t Ii45 





I 

t 


katika Aya ya 1 1 2 ya Surai Al Art Am. (b) Wamegeuza tamko la Mmsaatahu — ,Fimbo yake). Wamescma 
ufalme wake. Na (c) Daabbatul Ardh — (Mchwa). Wamesema maana yake mtoto wake dhaifu. Dhaifu: 
hunasibishiwa sifa ya mchwa? Hawawachi, uwongo na ubattani! 

19. Watu wa nchi hizo walitakabari kwa hiyo neema kubwa waliyokuwa nayo, basi baada ya myaka 
waliharibikiwa barabara na wakatawanyika nchi mbali mbab mpaka imekuwa wanatokwa mfano mbaya mpaka leo. 
Waarabu husema: Tafarraquu ayJy Sabaa (Wametawanyika mbab mbali kaiua walivyotawanyika watu wa ncht ya 
Sabaa). Na kila wasioishukuru neema wakaitunza yauwafika kama haya, na yanacndelea daima kuwaiika. Na kila 
mwenye kupewa neema astitunze akaiendesha vibvvo humftka yava hava. 


540 


JUZUU 22 


SABA (34) 


WAMAN YAQNUT 


hawawezi kukusaidieni kitu); hawamiliki (hata) uzito 
wa mdudu chungu mbinguni wala ardhini, wala 
hawana ushirika (na Mungu) katika hizo (mbingu 
wala ardhi); wala Yeye hana msaidizi miongoni 
mwao. 

23. Wala hautaiaa uombezi mbele Yake 
(Mwenyezi Mungu) ila kwa yule aliyempa idhini. 
Hata inapoondolewa hofu nyoyoni mwao, husema: 

‘ Mola wenu amesema nini? ’ (Na wao) huwaambia: 

* (Amesema maneno ya) Haki, naye ndiye Aliye juu, 
Mkubwa.” 

24. Sema: “Ni nani anayekuruzukuni kutoka 
mbinguni na ardhini?” Waambie: “Mwenyezi 
Mungu .” Na (waambie): “Bila shaka sisi au nyinyi 
tuko juu ya uwongofu au katika upotofu (upotevu) 
uliodhahiri.” 

25. Sema: “Hamtaulizwa kwa makosa 

tuliyofanya (sisi), wala hatutaulizwa kwa yale 
mnayoyatenda nyinyi.” 

26. Sema: “Mola wetu Atatukusanya, kisha 
Atatuhukumu baina yetu, kwa hakij naye ndiye 
Hakimu Ajuaye.” 


»3 JtSs* 

© s 




• 27 . Sema: “Nionyesheni wale mliowaunganisha 
naye (Mwenyezi Mungu) kuwa washirika (wake). 
Haiwezekani (kuwa na mshirika). Lakini Yeye (peke 
yake) ndiye Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, 
Mwenye hikima.” 

28. Na Hatukukutuma (Hatukukuleta) ila kwa 
watu wote, uwe Mtoaji wa habari nzuri na 
Muonyaji; lakini watu wengi hawajui (lolote, 
wanajifuatia tu waliyowakuta nayo wazee wao). 

29. Na wanasema: “Lini (itatimia) ahadi hii (ya 
kuja Kiama) ikiwa mnasema kweli?” 






30. Sema: “Mnayo miadi (madhubuti) ya (hiyo) 
siku ambayo hamtaahirika nayo hata saa moja wala 
hamtaitangulia.” 



24. Mtume hakuambiwa awaambie mara. moja kuwa “Nyinyi ni wapotofu,” lakuti alumbiwa awaambie 
watumie akili zao, watazame anayoyasema yeye na wanayoyasema wao. Wakitumia akili wataona tu kuwa sehemu 
moja imo katika upotofu, (nao ndio wao); na sehemu moja iko katika uwongofu; (nao ndio Waislamu). 

Anafundisbwa Muislamu anapotaka kumlingania katika dini mtu asiyekuwa Muislamu, amvute kwa taratibu, 
kama kumwambia hivi: “Mmoja katika sisi lazima yuko katika uwongofu, na mmoja yuko katika upotofu. Hebu 
tutazame mnavyosema nyinyi na tunavyosema sisi. Tulinganishe moja moja." Basi aingie kumlinganishia uzuri wa 
yale ya fCiislamu na uovu wa ya)e waliyo nayo wao, kwa taratibu taratibu. Yakimwingia kichwani — na si mkaidi 
— atafuata Inshaloah. 

26, 29 na 30. Watujua kuwa yaliyomo katika Aya hizi — walizozifanya za nambari hizo — yamekhusu 
Akhefa. Wao wanafanya kuwa yamekhusu hapa duniani. 



JUZUU 22 


SABA (34) 


WAMAN YAQNUT 


31. Na wakasema wale waliokufuru: 
“Hatutaiamini Qurani hii kabisa, wala Vile (vitabu) 
vilivyokuwa kabla yake.” Na ungewaona madhalimu 
watakaposimamishwa mbele ya Mola wao, 
wakirudishiana maneno wao kwa wao, (ungeona 
mambo)! Wale wanyonge watawaambia wale 
waliojiona wakubwa: “Kama si nyinyi bila shaka 
tungekuwa Waislamu.” 

32. Waseme wale waliojiona wakubwa 
kuwaambia wale wanyonge: “Oh! Sisi tulikuzuilieni 
uwongofu baada ya kukufikieni? (Siyo) Baii nyinyi 
wenyewe mlikuwa waovu.” 

33. Na wale wanyonge waseme kuwaambia 

wale waliojiona wakubwa: “Bali (Mlikuwa 

mkifanya), vitimbi (hila) usiku na mchana (vya 
kutuzuilia tusiamini); mlipotuamuru tumkufuru 
Mwenyezi Mungu na tumfanyie washirika.” Nao 
wataficha majuto watakapoiona adhabu; na 
Tutaweka makongwa shingoni mwa wale 
waliokufuru; kwani wanalipwa mengine ila yale 
waliyokuwa wakiyatenda? 

34. Basi Hatukumtuma (hatukumpeleka) 
Muonyaji katika mji wowote ule ila wenyeji wake 
wajipatao walisema: “Bila shaka sisi tunayakaiaa 
haya mliyotumwa nayo.” 

35. Na wakasema: “Sisi tunayo mali nyingi na 
watoto wengi, wala sisi hatutaadhibiwa.” 

36. Sema: “Kwa yakini Mola wangu 

Humfungulia riziki Amtakaye (Japokuwa ni mtu 
mbaya) na Humdhikishia (amtakaye japokuwa ni 
mtu mwema), lakini watu wengi hawajui.” 

37. Na si mali zenu wala watoto wenu 
watakaokukaribisheni Kwetu katika daraja (za 
Peponi), isipokuwa aliyeamini na kutenda mema. 
Basi hao watapata ujira mkubwa kabisa kwa yale 
waliyotenda; nao watakuwa salama katika maghorofa 
(ya Peponi). 

38. Na wale wanaojitahidi kuzipinga Aya Zetu, 
wakaona watatushinda hao watahudhurishwa 
adhabuni. 

39. Sema: “Kwa hakika Mola wangu 

humkunjulia riziki amtakaye katika waja Wake, na 
Humdhikishia (amtakaye). Na chochote 
mtakachotoa, basi Yeye Atakilipa; naye ni Mbora wa 
wanaoruzuku.” 

40. Na (wakumbushe) siku Atakayowakusanya 
wote, kisha Atawaambia Malaika: “Je! Hawa 
walikuwa wakikuabuduni?” 


'n 

r,%&2 1 gjSt 

ji 

ou 

& rfti 
\'M § 

f * 7 ' 




542 



JUZUU 22 


SABA (34) 


WAMAN YAQNUT 


41. Waseme: “Umeepukana na kila upungufu! 
Wewe ndiwe kipenzi chetu, si haoj bali walikuwa 
wakiwaabudu majini; wengi wao waliwaamini hao 
(majini).” 

42. (Basi Mwenyezi Mungu atawaambia) “Hii 
leo hawataweza baadhi yenu kuwavutia nafuu 
wenziwao wala kuwaondoshea madhara.” Na 
Tutawaambia wale waliodhulumu (nafsi zao): 
“Onjeni adhabu ya Moto mliokuwa 
mkiukadhibisha.” 

43. Na wanaposomewa Aya Zetu hizi zilizo 
wazi kabisa, husema: “Hakuwa huyo (Muhammad) 
ila ni mtu anayetaka kukuzuieni na (ile ibada) 
waliyokuwa wakiabudu baba zenu.” Na wakasema: 
“Hayakuwa haya ila ni uwongo uliozuliwa.” Na 
wakasema wale waliokufuru kuiambia haki 
ilipowajia: “Haukuwa huu ila ni uchawi blio 
dhahiri.” 

44. Wala (hawa Waarabu) Hatukuwapa vitabu 
(kabla ya kitabu hiki, wakawa) wanavisoma, wala 
hatukuwapelekea Muonyaji kabla yako. (Basi 
wamejuaje kuwa huu ni uwongo?) 

45. Na walikadhibisha wale waliokuwa kabla 
yao. Na hawajapata (hawa Waarabu hata) sehemu ya 
kumi ya Tulivyowapa hao; Waliwakadhibisha 
Mitume Wangu. Basi adhabu Yangu ilikuwa namna 
gani (kwao)? 

46. Sema: “Mimi nakunasihini kwa jambo 
moja tu: ya kwamba msimame kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu, wawili-wawili na mmoja-mmoja, 
kisha mfikiri; (Mtaona kuwa huyu Muhammad kila 
anayoyasema ni haki; na mtaona kuwa) Mwenzenu 
huyu hana wazimu: hakuwa yeye ila ni Muonyaji 
wenu kabla ya kufika adhabu kali.” 

47. Sema: “Ujira niliokuombeni (kama nalipata 
kukuombeni), basi huo ni wenu nyinyi (uchukueni). 
Hauko ujira wangu ila kwa Mwenyezi Mungu tu, 
naye ni Shahidi juu ya kila kitu.” 

48. Sema: “Bila shaka Mola wangu 

anaitawanya haki, Mjuzi wa (mambo ya) ghaibu.” 

49. Setna: “(Dini ya) haki imekuja, na (ile dini 
ya) uwongo (ya masaoamu) haitaleta mapya tena 
wala haitaweza kurejesha (nguvu zake). n 


YjJjgU 

l 

ssiie; 15&5 p& t' Ui 


Cy'iSjjy (y2<Sj$t vjfi 

W'dS&i&'&ll&i k 




■SHjfsA&Jif' & crfiSSCjU' Js 


46 . Uislamu hauogopi kupingwa kwa hoja. Kwa hivyo unawataka watu wakae, wafikiri juu ya mambo ya 
Uislamu, wayepime na yao, wataona kuwa ya Uislamu ndiyo ya haki. 


543 




JUZUU 22 


SABA (34) 


WAMAN YAQNUT 


50. Sema: “Kama nimepotea, basi nimepotea 
kwa kudhuru nafsi yangu mwenyewe; na kama 
nimeongoka, basi ni kwa sababu ya kuniletea Wahyi 
(kunifunulia) Mola wangu. Bila shaka Yeye ni 
Mwenye kusikia, Aliye karibu (yetu sote).” 

$i. Na ungaliona watakapofazaika, 
(watakapohangaika) (watakapoiona adhabu ya 
Mwenyezi Mungu), (watake kukimbia); lakini 
hakuna makimbilio, na watakamatwa (mara moja) 
mahala pa karibu (kabla hawajafika popote) 

52. Na watasema (wakati huo katika kutapatapa 
kwao) “Tunaiamini (sasa dini ya Uislamu),” lakini 
watawezaje kuupata (Uislamu huko) mahali pa 
mbali? 

53. Na hali ya kuwa walikwisha kuukanusha 
zamani, na walikuwa wakiyatupilia mbali maneno ya 
Ghaibu yaliyotoka kwa Mwenyezi Mungu, 
(waliyatupa mahali pa mbali). 

54. Na watatiliwa kizuizi baina yao na baina ya 
yale wanayoyatamani, kama walivyofanyiwa wenzao 
zamani. Bila shaka walikuwa katika shaka iliyowatia 
tuhuma (juu ya dini ya Uisiamu). 


V y a 


$ 5’/* ^ ^ i' ty&i 

4 ^ ^ (IrJ V ? 


544 


v»\ 



JUZUU 22 WAMAN YAQNUT 



Ina Aya 45 


SURAT FATIR 
Imeteremka Makka 


Ina Makara 5 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu* Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1. Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu, 
Muumba wa mbingu na ardhi, aliyewafanya Malaika 
kuwa wajumbe wenye mbawa, mbili mbili na tatu- 
tatu, na nne-nne. Huzidisha katika kuumba 
Apendavyo. Bila shaka Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye uweza juu ya kila kitu. 

2. Rehema Anayoifungua Mwenyezi Mungu 
kwa watu, hakuna wa kuizuia; na Anayoizuia 
hakuna wa kuipeleka mbele ( isipokuwa Atake 
Atakapotaka). Naye ni Mwenye Nguvu, Mwenye 
hikima. 

3- Enyi watu! Kumbukeni neema za 
Mwenyezi Mungu zilizoko juu yenu. Je, yuko 
muumba mwingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu, 
anayekupeni riziki kutoka mbinguni na ardhini? 
Hakuna aabudiwaye kwa haki ila Yeye tu; basi wapi 
mnakopinduliwa? 

4- Na kama wanakukadhibisha, 

wamekwishakadhibishwa Mitume kabla yako, (si 
ajabu ukikadhibishwa). Na mambo yote 
yatarudishwa kwa Mwenyezi Mungu. 

5 . Enyi watu! Bila shaka ahadi ya Mwenyezi 
Mungu ni haki. Basi yasikudanganyeni maisha ya 
dunia, wala yule mdanganyaji mkubwa (Iblisi) 
asikudanganyeni juu ya Mwenyezi Mungu. 

6. Kwa yakini Shetani ni adui yenu, basi 
mfanyeni adui (yenu; kwa hivyo msimtii) kwani 
analita (analiita), kundi lake liwe katika watu wa 
Motoni. 

7’ Waliokufuru itakuwa kwao adhabu kali; na 
wale walioamini na wakatenda mema, wao watapata 
msamaha na ujira mkubwa. 



«ja* &&&&&&& 


. ■; J \ <•< ' t \,\ • 'rj, * , x 


'mvj* 




1 . Inamkuuka kuwa muradi wa Mbawa ni nguvu na uweza. Malaika wamepewa nguvu mbali mbali kwa kiasi 
cha kazi mbali mbali wanazozifanya. Wengine wana nguvu zaidi kuliko wengine. 


545 



JUZUU 22 


FATIR (35) 


WAMAN YAQNUT 


8. Je! Yule aliyepambiwa amali zake mbaya na 
akaziona njema, (utamwambia nini hata asikiye)? 
Bila shaka Mwenyezi Mungu Humuacha kupotea 
Amtakaye (kwa kuwa hataki mwenyewe kuongoka)^ 
na Humuongoza Amtakaye. Basi roho yako isitoke 
kwa majonzi juu yaoj kwa yakini Mwenyezi Mungu 
Anayajua (yote) wanayoyafanya. 

9. Na Mwenyezi Mungu ndiye Anayepeleka 
pepo zikaharikisha mawingu na Tutayafikisha katika 
nchi iliyokufa, na kwayo Tukaihuisha ardhi baada ya 
kufa kwake. Kama hivyo ndivyo (kutakavyokuwa) 
kufufuliwa. 

10. Anayetaka ukubwa (naamtii Mwenyezi 
Mungu) kwani ukubwa wote ni wa Mwenyezi 
Mungu tu. Kwake hupanda maneno mazuri; na 
kitendo kizuri huyapandisha (hayo maneno mazuri. 
Maneno mazuri peke yake hayana maana kubwa) Na 
wale wanaofanya hila ya maovu, hao watapata 
adhabu kali. Na hila za hao zitaangamia (zitaondoka 
patupu). 

11. Na Mwenyezi Mungu Amekuumbeni kwa 
udongo, kisha kwa tone la manii, kisha 
Akakufanyeni wanaume na wanawake. Na 
mwanamke yoyote hachukui mimba wala hazai ila 
kwa ilimu Yake (Mwenyezi Mungu). Na mwenye 
kupewa umri hapewi umri (zaidi) wala hapunguziwi 
umri wake ila yamo hayo katika Kitabu (cha 
Mwenyezi Mungu). Bila shaka (kuyapitisha) haya ni 
sahali kwa Mwenyezi Mungu. 

12. Na bahari mbili (hizi: ya maji matamu na 
chumvi) haziwi sawa; haya ni matamu yenye ladha, 
kinywaji chake kinateremka uzuri kooni, na haya 
mengine ni chumvi yenye uchungu; na katika zote 
mnakula nyama mpya (samaki) na mnatoa mapambo 
mnayoyavaa (lulu); na ndani yake unaziona 
marikebu zinakata (maji) ili mpate fadhila Yake na 
ili mpate kushukuru. 

13. Anauingiza usiku katika mchana na 
kuuingiza mchana katika usiku, na Amevitiisha jua 
na mwezi; vyote (vinakwenda mchana na usiku) 
mpaka muda maalumu ufike. Huyo ndiye Mwenyezi 
Mungu, Mola wenu, Mwenye Ufalme; na wale 
mnaowaabudu kinyume Chake, wao hawamiliki hata 
utando (ugozi) wa kokwa ya tende! 


'S 

i&S ‘i& 3511 &g 5 < 





ajji ?jy> 

i;jSa.X' 

ur? uyxc.u Ajjo u-? 


14. Kama mkiwaomba (masanamu hao), 
hawasikii wito wenu; na hata kama wakisikia 




546 



JUZUU 22 


FATIR (35) 


WAMAN YAQNUT 


hawatakujibuni (kwani hawana uweza wo wote); na 
siku ya Kiama watakataa ushirikina wenu. Wala 
(yoyote) hatakuambia kama (Aambiavyo Mungu) — 
Mjuzi wa kweli kweli. 

15. Enyi watu! Nyinyi ndio wenye haja kwa 
Mwenyezi Mungu; na Mwenyezi Mungu Mkwasi 
(na nyinyi — hakuhitajieni), Asifiwaye (kwa neema 
zake juu ya viumbe vyake vyote). 

16. Kama Akitaka Atakuondoeni na Ataleta 
viumbe wapya. 


^ h i"* 


17. Na jambo hili si gumu kwa Mwenyezi 
Mungu. 

18. Wala hatabeba muebaji mzigo wa 
mwingine. (Kila mtu atachukua jukumu ya dhambi 
zake mwenyewe). Na kama aliyetopewa na mzigo 
wake akimwita (mwingine) kwa ajili ya mzigo wake 
(amchukuiie) hautachukuliwa hata kidogo (na mtu 
huyo) ingawa ni jamaa yake. Hakika unawaonya 
(wakaonyeka) wale tu wanaomuogopa Mola wao, na 
hali ya kuwa Hawamuoni, na wanasimamisha Sala. 
Na anayejitakasa, basi anajitakasa kwa ajili ya nafsi 
yake. Na marejeo (ya viumbe vyote) ni kwa 
Mwenyezi Mungu. 

1 9- Na kipofu na mwenye macho hawawi sawa 

20. Wala giza na nuru 

21. Wala kivuli na joto 

22. Wala hawawi sawa walio hai na wafu. Kwa 
yakini Mwenyezi Mungu Humsikilizisha Amtakaye; 
na wewe huwezi kuwasikilizisha waliomo 
makaburini. (Na hao kama wamekufa, wamo 
makaburini). 

23. Iiukuwa Wewe ila ni muonyaji tu. 

24. Bila shaka Sisi Tumekutuma (Tumekuleta) 
kwa haki ili ubashiri na uonye. Na hakuna taifa 
lolofc ila alipita humo Muonyaji (Mtume kuwaonya). 



$*g & 


25. Na kama wanakukadhibisha, basi 
walikwisha kadhibisha wale wa kabla yao. Mitume 
wao waliwajia kwa dalili wazi wazi na kwa madaftari 
na kwa Vitabu Vyenye nuru. (Wakakadhibisha). 

26 . Kisha Niliwakamata (niliwatia mkononi) 
wale waliokufuru; basi adhabu Yangu ilikuwa (kali) 
namna gani! 


tytSt&iCSfUi 


547 



JUZUU 22 


FATIR (35) 


waman yaonut 


27. Je! Huoni kwamba Mwenyezi Mungu 
ameteremsha maji toka mawinguni! Na kwayo 
Tumeyatoa matunda yenye rangi mbali mbali. Na 
katika milima imo mistari myeupe na myekundu 
yenye rangi mbali mbali, na (mengine) myeusi sana. 

28. Na katika watu na wanyama wanaotambaa 
na wanyama (wengine), pia rangi zao ni mbali mbali. 
Kwa hakika wanaomwogopa Mwenyezi Mungu 
miongoni mwa waja Wake ni wale wataalamu 
(wanavyuoni). Bila shaka Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye nguvu, Msamehevu. 

29. Kwa yakini wale wanaosoma Kitabu cha 
Mwenyezi Mungu, na wakasimamisha Sala, na 
katika yale Tuliyowapa wakatoa, kwa siri na kwa 
dhahiri, hao wanatumai (faida ya) biashara isiyododa 
(isiyobwaga) 

30. Ili Awape ujira wao kamili na kuwazidishia 
fadhila Zake. Hakika Yeye ni Mwingi wa msamaha 
(na) Mwenye shukrani. 

31. Na Kitabu Tulichokuletea kwa Wahyi 
(Tulichokufunulia) ndicho cha haki; kinasadikisha 
(vitabu) vilivyokuwa kabla yake. Bila shaka 
Mwenyezi Mungu kwa waja Wake ni Mwenye 
kuwajua (vyema) na kuwaona (vizuri). 

32. Kisha Tumewarithisha, (tumewapa) Kitabu 
(hiki cha Qurani) wale Tuliowachagua miongoni 
mwa waja wetu. Basi wako miongoni mwao 
wanaodhulumu nafsi zao (kwa kuwa na maasia 
mengi kuliko mema). Na wako wa kati na kati, 
(wana mema na mabaya sawa sawa). Na wako 
wanaokwenda mbele kabisa katika mambo ya kheri, 
kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndiyo fadhila 
kubwa. 

33. Mabustani ya milele watayaingia, humo 
watapambwa vikuku vya dhahabu, na lulu, na nguo 
zao humo zitakuwa za hariri. 


H&ai * J&. fcSl'astf 



! U-« * yOJU 

.t'^^ejssi Ssjji a^, 11 

asw aji 




18. Rejea maelezo ya Ava ya 1$ ya bani Israil. 

28. Wenye kusoma kweli kweli wakaona namna gani alivyoumba Mwenyezi Mungu na Mashangazo na 
Hikima zilizomo katika kuumba huko, hao ndio wanaojua kweli ukubwa wa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi 
Mungu hakutuamrisha kusoma ilimu za Fiqhi tu, bali kusoma pia mailimu haya yanayosomeshwa katika Maskuli 
na Maakedemy na MacoIIege na Mauniversity na Malaboraiory na mwinginepo. Mafunzo yote haya yalikuwa kwa 
Waislamu; khalafu wameyatupa kama walivyotupa mwendo wao mzuri, basi kila kitu kikawatupa. Na sasa 
wanaanza kuyarejelea tena, basi na kila ukubwa wao utawarejelea. Hapana kinachompeleka mtu mbele wala 
kuupeleka uma mbele kuliko ilimu. 

32. Katika Aya hii waliyoifanya kuwa ni ya 33 wamepindua muradi wa tamko la " Dhahmun Ltnafsihiy.” 
Hao ni watu wabaya wanazidhulumu nafsi zao kwa kufanya mabaya. Wao wanasema hao ni watu wazuri, 
wanaojinyima matamanio ya nafsi zao. W'akiwafasiri hawa " Dhaaltmun Linafsthi” kuwa ndio wazuri, wale 
Saabujun Btl Khayrai (waliotajwa hapo pia) walakuwa nani? Hawaadu! 


548 


JIIZUU 22 


FATIR (.15) 


WAMAN YAQNU1 


34. Na watasema (katika kushukuru kwao) 
“Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu 
Aiiyetuondoiea huzuni, kwa yakini Mola wetu ni 
Mwingi wa msamaha (na) Mwenye shukurani ” 




35. “Ambaye kwa fadhila Zake Ametuweka 
katika nyumba ya kukaa daima; humo haitugusi 
taabu wala humo hakutugusi kuchoka.” 

36. Na wale waliokufuru watakuwa na moto wa 
Jahanamu, hawatahukumiwa kufa, waia 
hawatapunguziwa adhabu yake. Hivi ndivyo 
tunavyomiipa kila asiye na shukurani. 

37. Nao humo watapiga makelele, (wataiia 
wanasema): “Mola wetu! Tutoe (Motoni uturejeze 
duniani), tutafanya vitendo vizuri visivyokuwa vile 
tulivyokuwa tukifanya. ,, (Mwenyezi Mungu 
awaambie): “Hatukukupeni umri wa fkuweza) 
kukumbuka mwenye kukumbuka? Na akakujieni 
Muonyaji. Basi onjeni (adhabu) madhalimu hawana 
wa kuwanusuru.” 

38. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa 
siri za mbinguni na ardhini; bila shaka Yeye ni Mjuzi 
wa yaliyomo vifuani, (seuze yaliyo nje). 

39. Yeye ndiye Aliyekufanyeni manaibu kainca 
ardhi (hii; wakifa hawa wanazaliwa hawa). Na 
anayekufuru, basi (madhara ya) kufuru yake ni juu 
yake; na kufuru za makafiri haziwazidishii mbele ya 
Mola wao ila kuchukiwa, wala kufuru za makafiri 
haziwazidishii ila hasara. 

40. Sema: “Mnawaona washirika wenu (hawa 
mnaowashirikisha na Mwenyezi Mungu; 
mnaowaabudu wao badala ya Mwenyezi Mungu? 
Nionyesheni ni sehemu ipi ya ardhi waliyoiumba; au 
wanayo shirika katika mbingu?” Au tumewapa 
^hawa makafiri) Kitabu (kabla ya hii Qurani); nao 
kwa hicho wakawa na dalili waziwazi (ya 
kuwakubaiishia ukafiri wao)? Lakini madhalimu 
hawa hawaahidiani wao kwa wao ila udanganyifu tu 
(kudanganyana). 

41. Kwa yakini Mwenyezi Mungu ndiye 
anayezuilia mbingu na ardhi zisiondoke, na kama 
zikiondoka hakuna yoyote wa kuzizuia isipokuwa 
yeye. Biia shaka yeye ni Mpole, Mwingi wa 
kusamehe. 

42. Na (hawa makafiri hapo zamani waliapa 

kwa Mwenyezi Mungu kiapo chao kilicho kikubwa 
wakasema: “Akiwajia Muonyaji, bila shaka 

watakuwa waongofu zaidi kuliko taifa jingine 


ULil ZJJi 




zjkG 5 r 

b&fs» § 

©jS'AvallolJL. 

✓ < v 


' V — *"T. 

e'j'Ci 

r&i (3* BsLi il U ysjf* A 


ISjp&' 

el&Or 

JiL ^ji. 


54-9 



JUZUU 22 


FATIR (35) 


WAMAN YAQNUT 


lolote.” Lakini alipowajia Muonyaji, hakuwazidishia 
ila kuikataa (hiyo haki) 

43. Kwa ajili ya kutakabari kwao katika ardhi, 
na kufanya vitimbi vibaya vibaya; na vitimbi vibaya 
havimteremkii ila yule aliyevifanya. Basi hawangoji 
ila dasturi (ya Mungu) iliyokuwa, (aliyoipitisha) kwa 
watu wa zamani! Wala hutapata mabadiliko katika 
kawaida (dasturi) ya Mwenyezi Mungu (aliyoiweka) 
wala hutakuta mageuko katika kawaida ya Mwenyezi 
Mungu. 

44. Je! Hawakusafiri katika ardhi wakaona jinsi 
uiivyokuwa mwisho wa wale waliokuwa kabla yao, 
na walikuwa wenye nguvu zaidi kuliko wao? Na 
hakuna kitu kinachoweza kumshinda Mwenyezi 
Mungu mbinguni wala katika ardhi. Bila shaka yeye 
ni Mwenye kujua, Mwenye uweza. 

45. Na kama Mwenyezi Mungu angaliwatesa 
watu kwa sababu ya yale waliyoyachuma, 
asingaliacha juu ya ardhi hata mnyama mmoja. 
Lakini yeye anawaakhirisha mpaka (ufike huo) muda 
(maalumu) uliowekwa. Basi itakapokuja ajali yao, 
(hapo bila shaka watalipwa); na Mwenyezi Mungu 
anawajua vyema waja wake. 




4- X> cy&i A 

© 

43 hfiste 0 & M 

i->M I 


550 



JUZUU 22 WAMAN YAQNUT 



Ina Ava 83 


SURATU YA-SIN 

(Imeteremka Makka) 


Ina Makara 5 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwenye kuneemesha 
neema kubwa kubwa na Mwenye kuneemesha 
• neema ndogo ndogo. 

1. Yaa Syn. 

2. Naapa kwa (hii) Qurani yenye 
kutengenezwa vizuri. 

3. Kuwa hakika wewe ni miongoni mwa 
Mitum?. (wa Mwenyezi Mungu) 

4. (Na uko) juu ya njia iiiyonyoka. 

5. (Na hii Qurani) ni uteremsho wa Mwenye 
nguvu (na) Mwingi wa rehema. 

6. Ili uwaonye watu ambao hawakuonywa 
baba zao (wazee wao); basi wao wamekuwa wenye 
kughafilika. 

7. Bila shaka kauli (ya adhabu) imehakikika 
(imethubutu) juu ya wengi katika wao; kwa hivyo 
hawaamini. 

8. (Hawa makafiri Hawatazami huku wala 
huku, wakajua ukweli wa mambo; kama kwamba) 




e r'\ 

Ou^ 






1 . Watu wanaifanyaia vishindo sana Sura hii. Wakaitupa Qurani yote nzima kwa ajili yake. Badala ya kuisoma 
Qurani kidogo kidogo — kwa makara makara au kwa juzuu juzuu au kwa namna nyingineo yoyote ile — wao 
wanatoshelezeka na haya kwa kusoma Sura ya Yaasyn tu dom daima, asubuhi na jioni. Na haya Mtume 
ameyakataza. Ameyaamrisha yale ya kusoma Qurani nzima kidogo kidogo tangu juzuu ya Alif Lam mpaka juzuu 
ya Amma. Na kila akisha aanze tena. Na akitaka kuzisoma hizo Sura makhsusi azisome baada ya kumaliza hicho 
kipande cha siku ile cha kusoma Qurani nzima. Ziko Sura makhsust wanazozifanyia shauku kuzisoma kwa kuwa 
Sura hizo zimesifiwa kwa sifa makhsusi kwa Hadithi za Mtume. Na wanayoishughulikia zaidi bila kiasi ni hii Sura 
ya Yaasyn; na wakaitolea chungu ya Hadithi za Mtume — kama wanavyozitolea Hadithi hizo Sura zao nyingine. 
Na nyingi katika hizo ni dhaifu na za uwongo. Kwa hivyo nyingi kabisa katika hizo hazimo katika vile viubu 
vinavyotaja Hadithi zilizo sahihi madhubuti, kama vitabu vya: Imam Malik, A1 Bukhary, Muslim, Attirmidhy, 
Abu Daud na An Nasai. Kama hii Yaasyn, hadithi yakc iliyo bora kabisa katika kutaja fadhila zake ni Hadithi ya 
Attirmidhy inayosema kuwa: — “Kila kitu kina moyo wake, na moyo wa Qurani ni Yaasyn. Atakayesoma mara 
moja Mwenyezi Mungu atamuandikia thawabu za kama kwamba ameisoma Qurani yote nzima mari kumi.” 
Hadithi hii huyu mwenyewe Attirmidhy papo hapo alipoitaja alisema kuwa ni Hadithi ngeni yaani dhaifu. Basi 
seuze hizo nyingine. Na hiyo Hadithi inayosema Yaasyn Limaa &uriai Lahuu (Kuisoma Yaasyn kunampa huyo 
msomaji hito alilokusudia), ndiyo kabisa haina nguvu hata chembe wala tamko hili si la Mtume; Yamebainishwa 
haya katika Al Maqasidil Hasanah na Tamyizut Tayyib Minal Khabyth na Asnal Mataalib na Alluuluul 
Masnuu na vyinginevyo. 

8 Kongwa ni Kongomero iinalotiwa katika shingo ya mkhalifu. 


551 




JUZUU 22 


YA-SIN (361 


WAMAN YAONUT 


Tumeweka makongwa shingoni mwao, yakawaftka 
videvuni; (hawawezi kugeuka); kwa hivyo vichwa 
vyao vimeinuliwa. 

9- Na (kama kwamba) Tumeweka kizuwizi 
mbele yao na kizuwizi nyuma yao na Tumewafunika 
(macho yao); kwa hivyo hawaoni. 

10. Ni sawa kwao ukiwaonya au usiwaonye, 
hawataamini. 

11. Unaweza kumuonya (akaonyeka) yule 
anayefuata mauidha na akamwogopa Mwingi wa 
rehema japo kuwa hamwoni; basi mbashirie huyo 
(kupata) msamaha na ujira wenye hishima. 

12. Kwa yakini Sisi Tutawahuisha wafu, na 
Tunaziandika (amali zao wanazozifanya zisiwache) 
taathira nyuma) na (zile wanazozifanya zikawacha) 
taathira zao (nyuma). Na .kila kitu Tumckihifadhi 
katika daftari (letu) linalobainisha (kila kitu). 

13. Na wapigie mfano (wa) wakazi wa mji 
mmoja hivi, wajumbe wa dini walipoujia. 

14. Tulipowapelekea (wajumbe) wawili, 
wakawakadhibisha; basi Tukawazidishia nguvu kwa 
(mjumbe) wa tatu; wakawaambia: “Kwa yakini sisi 
tumetumwa kwenu.” 

15. Wakasema: “Nyinyi si chochote ila ni watu 
kama sisi, wala (Mwenyezi Mungu) Mwingi wa 
rehema hakuteremsha chochote; nyinyi mnasema 
uwongo tu.” 

16. Wakasema: “Mola wetu Anajua bila shaka 
kuwa sisi tumetumwa kwenu.” 

17. “Wala hapana juu yetu ila kufikisha 
(ujumbe wetu) waziwazi.” 

18. Wakasema: “Hakika sisi tumekorofika kwa 
ajili yenu. Kama hamtaacha (kusema haya 
mnayoyasema ya kutuvuta katika dini yenu) 
tutakupigeni mawe, na itakufikieni kutoka kwetu 
adhabu iumizayo.” 

19. Wakasema: “Ukorofi wenu mnao 

wenyewe. Oh! Kwa kuwa mnakumbushwa (kheri 
mnawaambia watu wakoroti?) Ama nyinyi m watu 
mnaopindukia mipaka.” 

20. Na akaja mtu mbio kutokea upande wa 
mbali wa mjini, akasema (kuwambia watu wa mji 
huu) “Enyi watu wangu! Wafuateni wajumbe 
(hawa) ” 


iSi }&i-& & U&z; 

'1 f 7 >< 7 

<J j >3 } w 
©< 3 LSi 


/ 7 » .7/4 (i J..7' 1 

@ 5 \ jy'o \ 

® ’IZWj 'ils 






J..7S V 7 f . 7 < /v'Tl 




0 taJ — ^ « /./ 1 1 j 


V '7. •',7. 


552 



JUZUU 22/23 


YA-SIN (36) 


WAMAA LIYA 


21. “Wafuateni hawa wanaokufundisheni bila 
ya kutaka ujira; na hali ya kuwa wenyewe 
wameongoka.” 

22. (Wakamwambia “Kwani wewe 
umewafuata?” Akasema): “Kwa nini nisimuabudu 
yule aliyeniumba (na kukuumbeni nyinyi pia) na 
kwake mtarejeshwa?” 

23. “Je, niishike miungu mengine badala yake? 
Na kama Mwenyezi Mungu akipenda kunidhuru, 
uombezi wao hautanifaa kitu, wala hawataniokoa!” 

24. “Nikifanya hivyo nitakuwamo katika 
upotofu (upotevu) ulio dhahiri.” 










25. “Bila shaka mimi nimemuamini Mola wenu 
(huyo ninayekuambieni), basi nisikilizeni, (na nyinyi 
mumuamini.” Hawakusikiliza maneno yake, bali 
walimuua.) 

26. Akaambiwa “Ingia Peponi.” Akasema: 
“Laiti watu wangu wangejua (haya niliyoyapata 
wakapata nao kusilimu) ” 

27. “(Wangejua) jinsi Mola wangu 
alivyonisamehe na akanijaalia miongoni mwa 
waiiohishimiwa.” 

28. Na hatukuwateremshia watu wake jeshi 
kutoka mbinguni (kuwaangamiza) baada yake; wala 
hatukuwa wateremshao (majeshi mbinguni kwa ajili 
ya kuangamiza. Malaika mmoja tu anatosha). 

29. Basi hakukuwa (kuangamizwa kwao) ila 
kwa ukeiele mmoja tu (uliopigwa na Jibrili); na mara 
wakawa waliozimika, (Waliokufa)! 

30. Inafaa kusikitikiwa hawa waja (wa 
Mwenyezi Mungu); hakuwajia Mtume yoyote ila 
walikuwa wanamfanyia mzaha (na wanakataa 
kumfuata)! 

31. Je, hawaoni uma ngapi tuliziangamiza kabla 
yao? (Hawaoni) kuwa hawarejei kwao? 


32. Na hapana (viumbe) wowote ila 
watahudhurishwa mbele yetu. 

33. Na alama (ya kuonyesha moja ya rehema za 
Mwenyezi Mungu) juu yao ni ardhi iliyokufa: 
Tunaifufua na tukatoa ndani yake nafaka, wakawa 
wanazila. 

34. Na tukafanya ndani yake mabustani ya 
mitende na mizabibu na kupitisha chemchem ndani 
yake 




’j$ < 4 . <38*2$ £i\ Js 


■itiStftitiyi WrVf aajpajaif 

b ' •> > f ' 

gkm; 

<1*5 






553 


38 





JUZUU 23 


YA-SIN (36) 


WAMAA LIYA 


35. Ili wale katika matunda yake> na 
haikuyafanya (matunda) hayo mikono yao; je, 
hawashukuru? 

36. Ametukuka Mwenyezi Mungu aliyeumba 
dume na jike katika (vitu) vyote; katika vile 
ivioteshayo ardhi, na katika nafsi zao (wanaadamu), 
na katika vile wasivyovijua. 

37. Na usiku ni alama kwao (vile vile ya neema 
za Mwenyezi Mungu juu ya viumbe vyake); 
tunauvua humo mchana; mara wao wanakuwa 
kizani 

38. Na jua (pia ni alama kwao); iinakwenda 
(maisha) mpaka kituoni pake. Hayo ni matengenezo 
ya (Mwenyezi Mungu) Mwenye nguvu (na) Mwenye 
kujua. 

39. Na mwezi (kadhalika ni alama kwao); 
Tumeupimia vituo, (hiki baada ya hiki); mpaka 
unakuwa (mwembamba) kama chaparare la mtende 
kuukuu (lililonywea). 

40. Haliwi jua kuufikia mwezi, (wakati wa 
nguvu zake) wala usiku kuupita mchana, (ukaja kwa 
ghafla kabla ya wakati wake). Na vyote vinaogelea 
katika njia (zao) 

41. Na ni alama kwao (vile vile ya kuonyesha 
neema zetu juu yao) kuwa tuliwachukua wazee wao 
katika majahazi yaliyoshehenewa 

42. Na tukawaumbia (viumbe waliokuja baada 
yao na wanaozidi kuja; tumewaumbia) vipando 
mfano wa (majahazi, lakini vilivyo vizuri zaidi na 
vya raha zaidi, kama hizi meli) watakavyovipanda. 

43. Na kama tukitaka tutawagharikisha (juu ya 
kuwa vyombo hivi ni madhubuti sana) wala 
hatakuwako wa kuwasaidia, wala hawataokolewa 
(maadamu hatutaki) 

44. Ila kwa rehema zitokazo kwetu na 
kuwanufaisha kwa muda kidogo (tu hivi). 


<y$ 

9CJ1 1 m.gi’fitfy i; 










36. Ndiyo kwanza sasa watalaamu wa ulimwengu wamejua kuwa kumbe hata katika visivyokuwa na roho kuna 
madume na majike, na kwa mchanganyiko wao ndipo vinapopatikana vinavyopatikana. Na Qurani imetaja haya 
zamani, na Mwenyezi Mungu akasema humo katika Aya ya 53 ya Surai Ha Mym Sajdah, kuwa ‘Tutawaonyesha 
(ukweli wa) maneno yetu katika pande zote za ulimwengu, na katika nafsi zao wenyewe, mpaka iwabainikie kuwa haya 
(yanayosemwa na Qurani) ndiyo haki." Basi Qurani ndicho kitabu cha haki kisichokuwa na upogo wala kosa hata 
chembe. 

42. Huu ukweli mwingine wa Qurani Kiasi cha miaka alfeni imebashiri kuja meli na manuwari na masabmarini 
na motaboti na vyinginevyo vya kwenda baharini. Na ikabashiri kwa kuja mareli, (magari ya moshi) na mamotakari 
na mabaiskeli na mabasi na maaropleni na mengineyo katika Aya ya 8 ya Suratun Nahl. Na ikabashiri pia Qurani 
kwenda mbinguni — kama wanavyojitahidi watu sasa kutaka kufanya. Mahala pamoja katika ilipoyabaini haya ni 
kaiika Aya ya 13 ya Suralul Jaaihiya. 


554 


